KITAB 

AL TAWHID 

Shaykh Muhammad 
Ibn 'Abd al Wahhab 



29 

Tagalog, 




The Cooperative Office for Call & Guidance at Al-Olaya, Sulaimantah & North Riyadh 



. Under the Supervision of Ministry of islamic Affairs and Endowment and Call and Guidance 
1 Tel.: 4704466 / 4705222 - Fax 4705094 - P.O. Box; 87913 Riyadh 11652 



SA NGALAN NI ALLAH, 
ANG MAAWAIN, 
ANG MAPAGKAWANGGAWA 



ACKNOWLEDGMENT 



The Islamic Ommah of the Philip- 
pines Association (IOPA) wishes to 
thank the Secretary General of the 
Rabitat 'Ul Alam Al-Islamia, His 
Eminence, Dr. Abdullah Omar Nasseef 
and all those who in one way or 
another were directly or indirectly 
involved in the funding of the printing 
of the Pilipino translation of Kitab 
Al Tawhid. May the Almighty Allah 
(SWA) shower them with His bles- 
sings. 



MGA NILALAMAN 



Panimula 

Kabanata I 

Tungkol sa Tawhid 

Kabanata II 

Ang mga Katangian ng Tawhid at ang 
Maraming Pagkakasala na 
Tinutubos Nito 

Kabanata III 

Ang Sinumang Magsasagawa ng Tawhid 
ay Tiyak na Makararating sa Paraiso 

Kabanata IV 

Ang Pagkatakot sa Shirk 

Kabanata V 

Ang Panawagan sa Pagpapatunay na 
Walang Ibang Diyos Kundi si Allah 

Kabanata VI 

Ang pagpapaliwanag sa Tawhid at ang 
Pagpapatunay na Walang Ibang Diyos 
Kundi si Allah 

Kabanata VII 

Ang Pagsusuot ng Damit o Tanikalang 
Sufi sa Pagpigil o Pagpapagalihg ng Sakit 
ay Shirk 

Kabanata VIII 

Salamangka, Anting-anting at 

Engkanto 



Kabanata XXII 

Ang Pangangalaga ng Propeta sa Tawhid 
at ang Paghadlang Niya sa Lahat ng Daan 
Patungo sa Shirk 

Kabanata XXIII 

Na May mga Kabilang sa Ummah na 
Sumasamba sa mga Diyus-diyusan 

Kabanata XXIV 

Tungkol sa Pangkukulam 

Kabanata XXV 

Ang mga Uri ng Pangkukulam 

Kabanata XXVI 

Tungkol sa mga Manghuhula at sa mga 
Katulad Nila 

Kabanata XXVII 

Tungkol sa Nushrah (Pagsira sa 
Gayuma) 

Kabanata XXVIII 

Tungkol sa Tatayyur (Pagbasa ng 
Masasamang Pangitain) 

Kabanata XXIX 

Tungkol sa Astrolohiya 

Kabanata XXX 

Tungkol sa Paghahangad ng Ulan sa 
Pamamagitan ng Anwa 



Kabanata XXXI 

'May mga Tao na Sumasamba sa Iba 
Bukod kay Allah at Itinuturing na 
Kapantay Niya ang mga Iyon, at 
Minamahal ang mga Iyon na Tulad 
ng Dapat na Pagmamahal Nila sa 
Kanya.* 

Kabanata XXXII 

"Hinihikayat ni Satanas ang Kanyang 
mga Tagasunod sa Pamamagitan ng 
Pananakot. Huwag Silang Katakutan, 
Bagkus ay Matakot sa Akin, 
kung Kayo ay Tunay na 
Sumasampalataya. 11 

Kabanata XXXIII 

"At Kayo ay Aasa kay Allah Kung 
Kayo ay Sumasampalataya." 

Kabanata XXXIV 

"Hinahangad ba Nilang Sanggahin 
ang mga Layunin ni Allah? Walang 
Sinumang Naghahangad Takasan ang 
mga Layunin ni Allah Kundi ang 
Isinumpa.'* 

Kabanata XXXV 

Pagtatanim sa Isip na ang mga Layunin 
ni Allah ay Kinakailangan sa Iman 

Kabanata XXXVI 

Tungkol sa Pagkukunwaring Banal 

Kabanata XXXVII 

Ang mga Makalupang Hangarin ay 
mga Halimbawa ng Shirk 



Kabanata XXXVIII 

Ang Pagsunod sa 'Ulama' o sa mga 
Pinuno sa Pagmamatuwid sa Bawal 
o Pagbabawal sa Matuwid ay 
Pagpapalagay sa Kanila na mga 
Kaugnay (ni Allah) 
Kabanata XXXIX 

"Isaalang-alang ang mga Nagsasabi 
na Naniniwala Sila sa Isiniwalat sa 
Iyo, at sa Isiniwalat Nang Una sa 
Iyo, Gusto Nilang Dumulog sa 
al Taghut, subalit Ipinag-utos sa 
Kanila na Tanggihan ito. Tiyak 
na ang Nais ni Satanas ay Ganap 
Silang Iligaw ng Landas..." 

Kabanata XL 

Tungkol sa Pagtanggi sa Hang (Banal) 
na Pangalan at Katangian 

Kabanata XLI 

"Tinaganggap Muna Nila ang 
Pagpapala ni Allah at Pagkaraan 
ay Ipinagkaila Ito. Marami sa 
Kanila ang Walang Utang na 
Loob.' 
Kabanata XLII 

"Sa Gay on, Huwag Sasadyaing 

Magtakda ng mga Kapantay 

na Kaugnay (Andad) kay Allah." 

Kabanata XLIII 

Di-kasiyahan sa Panunumpa sa Isang 
Katunggali kay Allah Lamang 



xii 



Kabanata XLIV 

Tungkol sa Bulalas na "Anong Inam 

na Ito ay Niloob ni Allah at 

NiloobMo!" 120 

Kabanata XLV 

Ang Pagsumpa sa al Dahr ay 

Kalapastanganan 1 23 

Kabanata XLVI 

Ang Titulong 4 Hukom ng mga 

Kukom' at mga Katulad na 

Titulo 124 

Kabanata XLVII 

Paggalang sa mga Banal na Pangalan. 

Pagpapalit sa Pangalan Kung 

Kinakailangan. 1 26 

Kabanata XLVIH 

Tungkol sa Pagbibiro kay Allah, 

sa Koran o sa Propeta 128 

Kabanata XLIX 

"At Kapag Ipinalasap Namin sa 
Kanya ang Aming Awa Pagkatapos 
na Siya ay Pahirapan, Tiyak na 
Sasabihin Niya 'Iyan ay Akin, Dahil sa 
AkingKabutihan'." 130 

Kabanata L 

"At nang Sila ay Bigyan Niya ng 
Mabuting Supling, Nagtakda 
Sila ng mga Kabiyak Niya sa 
Paghahandog" 133 

xiii 



Kabanata LI 

"Kay Allah Nauukol ang Knakamaga- 
gandang Pangalan. Tawagin Siya sa mga 
Pangalang Iyon. Iwasan ang mga 
Gumagamit ng mga Pangalang 
Lapastangan." 

Kabanata LII 

Pagbabawal ng "Pagbati" kay Allah 

Kabanata LIII 

Tungkol sa Pananalangin: "Diyos ko, 
Pat a warm, Mo ako Ay on 
sa Kalooban Mo." 

Kabanata LIV 

Pagbabawal sa Pagtawag sa Sinuman: 
'Alagad Ko" o "Alipin Ko." 

Kabanata LV 

Pananagutang Magbigay sa mga 
Humihingi sa Ngalan ni Allah 

Kabanata LVI 

Tanging Paraiso ang Maipapanalangin 
ukol sa "Alang-alang kay Allah" 
Kabanata LVII 

Tungkol sa mga Pasubali 

Kabanata LVHI 

Pagbabawal ng Pasumpa sa Hangin 

Kabanata LIX 

Pagbabawal ng Maling Paghihinala kay 
Allah 

xiv 



Kabanata LX 

Tungkol sa mga Tumatanggi 
sa Qadar 

Kabanata LXI 

Tungkol sa mga Gumagawa ng Imahen 

Kabanata LXII 

Tungkol sa Malimit na Pagsumpa 

Kabanata LXIII 

Tungkol sa mga Pangako ni Allah at ng 
Propeta 

Kabanata LXIV 

Tungkol sa mga Panunumpa na May 
Bisa Kay Allah 

Kabanata LXV 

Maaaring Hindi Hilingin Kay Allah na 
Mamagitan Laban sa Kanyang mga 
Nilalang 

Kabanata LXVI 

Ang Pangangalaga ng Propeta sa 
Tawhid at sa Paghadlang Niya sa mga 
Daan Tungo sa Shirk 

Kabanata LXVII 

"Wala Silang Ginawang Makatwirang 
Pagtaya Kay Allah, Ayon sa Narara- 
pat sa Kanya. Sa Araw ng Pag- 
huhukom, ang Buong Mundo ay 
Magiging Sandakot Lamang Niya." 
alahuluganan 



PANIMULA 



Ang munting aklat na ito na sumusunod sa mga 
salitang ito ay pangunang layoq ng isang malaking 
kilusan. Ang kilusan ay nagsimula sa buhay ng may- 
akda ng aklat, si Muhammad ibn 'Abd al Wahhab 
(isinilang sa 'Uyaynah noong 1115 AH/ 1703 AC at 
namatay sa Da'iyyah noong 1206 AH/ 1792 AC), at 
lumaganap na parang apoy noong huling siglo sa 
buong Bay ang Muslim, Halos lahat ng sulok ay 
naapektuhan, subalit ang kilusan ay nagkaroon ng 
iba't ibang pangalan at anyo sa iba't ibang panig 
ng Bay ang Muslim. Subalit sa lahat ng dako, ito ay 
mala-tradisyon, dili iba't nauukol sa kilusang Islamiko 
ng Propeta (salla Allahu alayhi wa sallam-) at ng 
kanyang mga k as am a (-'alayhim al salam ajmain-) sa 
unang siglo ng Hijrah (622-719 AC); sa lahat ng dako 
ito ay mapanumbalik, dili iba't naglalayong muling 
mapairal sa damdamin at buhay ng mga Muslim ang 
mga pagpapahalaga, pagtatangi at tagubilin ng Banal 
na Koran at ng pinatunayang (sunnah) ng Propeta. 

Sumilang ang kilusan dala ng pagkaunawa na ang 
mga Muslim ay napakatagal nang humihina, na sila 
ay napantayan at nalampasan ng kanilang mga kaaway 
sa kapangyarihan, at sila ay naging mga layon, sa halip 
na paksa, ng kasaysayan. Sinuri ng kilusan ang suli- 

xvii 



raning ito na di maiiwasang bunga ng kaluwagan o 
kapabayaan ng Muslim sa pagtupad sa mga unang utos 
ng pananampalatayang Islamiko. Ang pagsampala- 
taya ng sambayanang Muslim, gayundin ang kanilang 
kamalayang panrelihiyon, ay napasok ng mga panini- 
wala at gawaingfSw/^na nakapagpabaya safTawhid). 
Ipinasiya ng kilusang pagbabago na hindi magagawa 
ang pagpapanumbalik sa takbo ng kasaysayan kung 
walang pagbabago sa laganap na pananampalataya ng 
Muslim. 

Hindi nababago ang mismong suliranin ni ang 
pagsusuri dito. Nasaksihan ng Bayang Muslim ang 
lumipas na panahon ng panghihina, bago ito sumulong 
sa pamumunong bahagi ng Europa noong ika-10 
AH/ika-16 AC siglo. Bago noon, ito ay napilitang 
umalis sa Espanya at ang lupain nito ay sinalakay ng 
mga Krusado. Ito ay dumanas ng sunud-sunod na pa- 
nanalakay ng mga Mongol at Tatar mula sa Gitnang 
Asya; at sa huli ay nasaksihan ng daigdig ang isa 
pinakamalaking pananalak^y na ginawa ni Genghis 
Khan at ng anak nito na si Hulagu, na nagwasak sa 
maraming lungsod, pinatay ang angaw-angaw na tao 
at sinunog ang maraming bayan. Buhat sa mga guhong 
ito ay sumilay ang tinig ng isang dakilang gurong 
Islamiko, si Taqiyyudin Ahmad ibn Taymiyyah 
(namatay noong 727 AH/ 1328 AC) na sumuri sa suli- 
ranin, at tumuklas at nagtagubilin din ng lunas 
alinsunod sa pagbabagong panrelihiyon. Sa katunayan 
ay isinakatuparan ni Ibn Tamiyyah ang kanyang iti- 
nuro at ibinuwis niya ang kanyang buhay dahil dito. 
Kahit na nilunod ang kanyang tinig ng mga kalaban 
ng pagbabago, ang kanyang mga ideya ay nakintal sa 
xviii 



isipan ng Culama'), ang mga paham ng (ummah) at 
mga tagapangalaga ng (sharVah). 

Hindi kataka-taka na maruga at isinunod ni 
Muhammad ibn 'Abd al Wahhab ang kanyang isipan 
sa mga ideya at gawain ni Ibn Taymiyyah. Maaaring 
may iba pang mga kabataang mag-aaral ngshari'ah na 
sumunod dito. Ang tunay na kahanga-hanga ay ang 
pagkakaayon ng 'alim at ng prinsipe, si Muhammad 
ibn Su'ud, na nakadama na kailangan nila ang isa't 
isa, at nakatuklas na ang pagsasanib ng ideya na 
manandata ay pangunahing susi sa bagong bukas ng 
kasaysayang Islamiko. Dahil sa kadakilaan ng dala- 
wang lalaking ito ay natuklasan nila na ang naka- 
tadhanang pagsasanib ng isipan ng isa sa sandata ng 
kabila ay katulad ng isa pang bay ah o kasunduan ng 
Propeta (SAAS) at ng Ansar, mga Muslim ng Madinah, 
sa al Aqabah sa bisperas ng Hijrah. Ginamit ng 'alim 
at ng prinsipe ang maraming salita na katulad ng mga 
salitang ginagamit sa paglalagda ng kasunduan ng 
Propeta. 

Ang lahat ng ito ay naganap sa Dar'iyyah, isang 
nayon sa silangang Arabya. Ang lugar na ito ay isa sa 
pinakamalayong sulok ng Bayang Muslim. Dito ay 
hindi nakaaabot ang paghahari ng imperyo, kapwa 
panloob at panlabas. Ang lugar na ito ay hindi kailan- 
man pinagdausan ng pagtatatag o kilusang panrelihi- 
yon, maging umaayon o tumututol sa nakatadhanang 
maganap. Wala itong kamalay-malay sa nagaganap na 
paglalaban ng Silangang Muslim at ng Kanlurang 
Kristiyano sa Silangang Europa, at hindi kailanman 
nakaalam, ni napasailalim, sa impluwensiyang Kan- 

xix 



luranin at pagpapanibagong-tatag na nangyayari sa 
kalipato sa Istanbul. Ang kilusan ay sumibol at naging 
ganap bago lumapag si Napoleon sa Ehipto. Ang 
Dar'iyyah ay naging pangunahing kabisera ng pagsasa- 
niakabagong Islamiko na hindi dumanas ng anumang 
makabagong impluwensiya. 

Tanging ang panloob na sigla ng Islam, ang sarili 
nitong panloob na lakas sa sariling pagpapanibago sui 
generis ang tanging may gawa ng pagbabago. Ang 
ganitong panloob na lakas ay nagmula na rin sa diwa 
ng Islam. Ito ang bumubuo sa karanasang panrelihi- 
yon ng Islam. Ito lamang ang sapat na dahilan sa 
bawat kilusan sa Islam, ang lubos na paliwanag sa 
lahat ng ideyang Islamiko. Ito ay tinatawag sa panga- 
lang tawhid, ang simulain na ganap na ipinahihiwatig 
sa unang hating pagtanggap at pagpapatunay sa Islam, 
dili iba't La ilaha ilia Allah, o Walang ibang diyos 
kundi ang Diyos. Ang tawhid ay pagkaunawa na ang 
Diyos ay Iisa, ganap na namumukod at nangingi- 
babaw, na Siya lamang ang Lumikha at Puno ng 
nilikhfl. Siya lamang ang ganap na sanhi ng lahat ng 
bagay, at ganap na wakas ng lahat ng naging bagay, 
ng nabubuhay o ng mabubuhay. Sa gayon, Siya 
lamang ang karapat-dapat sa pagsamba at pagpuri; 
sapagkat Siya lamang ang Diyos. Siya lamang ang 
Tagaatas at Patnubay, ang Batis ng Batas at Pagpapa- 
halaga. Kapwa sa antas na teoretikal at pangkala- 
hatang pagpapahalaga, ang Diyos ay Iisa, ang Una at 
Huli. Ang Kanyang kaganapang metapisikal, o pagi- 
ging lumikha, ay nakapagpapaliwanag sa lahat ng 
bagay sa pamamagitan ng pagtukoy sa Kanya; ang 



xx 



Kanyang kaganapang pangkalahatang pagpapahalaga 
ay nagbibigay-katwiran sa mabuti kung ito ay mapa- 
patunayang bumubukal sa Kanyang utos. Ang pana- 
nampalataya sa Kanya ay una at huling tungkulin ng 
Muslim. Ito ang kanyang kahulugan, at gayundin ang 
kanyang katiyakan ng pagtatagumpay. Dahil dito ay 
hinihingi ng tawhid na walang anumang iisipin ang 
Muslim, nang tiyakan o pahiwatig, na nagtatangi 
dito sa ganap na pag-iisang metapisikal; at walang 
gawa o pagnanasa na magiging sanhi upang ang kata- 
patan ng Muslim sa Diyos ay mahati, mabawasan o 
maipagkasundo sa ano pa mang paraan. Subalit sad- 
yang ganito ang nangyari. 

Ang pamagat ng aklat na ito ay "Tawhid" Sa 
mga pahina nito ay inilalahad at sinusuri ang simu- 
lain ng Tawhid. Sapagkat ang aklat na ito ay nilala- 
yong maging isang instrumento sa pagbabago, higit na 
binigyang-pansin ng may-akda ang pagsisiwalat sa 
mga maling pagkaunawa at maling paggamit ng simu- 
lain sa halip na iungos ang mga kanais-nais na kahi- 
hinatnan nito. Para sa kanya, gayundin para sa su- 
masampalatayang Muslim sa kalahatan, walang alin- 
langan na ang kabutihan sa daigdig na ito at gayun- 
din sa susunod na daigdig ay nauukol sa matapat na 
sumasampalataya na tumutupad sa mga tadhana ng 
Diyos. Ang gawain ni Muhammad ibn 'Abd al Wahhab 
sa akdang ito ay ang pagpuna sa maling pagkaunawa 
ng Muslim sa simulain. Ito ay pinagbuhusan niya ng 
puspusang pag-iisip na nakahihigit sa kanyang panu- 
lat, na nagbigay sa aklat ng anyo na tulad sa mga 
nota ng isang mag-aaral sa halip na isang paglalahad 



xxi 



na sistematikong nakalahad. Ang mga bunga o kahi- 
hinatnan ng bawat bahagi ng tawhid ay napakarami 
upang puspusang saliksikin at napakalalim upang 
ganap na arukin. Sa gayon ay kinailangan na lamang 
banggitin ang kanilang mga pamagat na "Mga Suli- 
ranin na Dapat Pag-aralan Pa." 

Sa kabila nito, ang bawat kabanata sa aklat na 
ito ay naglalantad ng kahanga-hangang pananaw. Ang 
panghihina ng Muslim ay una at pangunahing pagha- 
lili ng pamahiin sa mapanuring katwiran, ng pagha- 
lili ng haka-haka at pagnanasa sa makatotohanang 
pag-iisip. Ginagamit ni Ibn 'Abd al Wahhab ang kan- 
yang sandata sa huli bilang isang paglabag sa tawhid 
Sa gayon ay pinalalaya niya ang isip sa sakmal ng 
panghihina. Minsan ay dumanas ng katulad na pagba- 
bago ang kaisipang Kanluran, pinalaya ang sarili sa 
di-makatwirang mga haka-haka at kapritso ng i"Pag- 
huhukoirT ng Simbahan. Subalit dahil sa kailangang 
wasakin ng pagbabago ang paghuhukom na iyon 
upang matamo ang kalayaan ng mapanuring kat- 
wiran, natukiasan ng kaisipang Kanluran na ito ay 
ganap na malaya kaya't napatangay tungo sa sekula- 
rismo, materyalismo at sa huli'y ganap na kaguluhan. 
Sa Islam, ang hangaring lumaya sa pamahiin ay na- 
gaganap sa ngalan ng tawhid; sapagkat tulad ng ma- 
linaw na iniialahad ni Muhammad ibn 'Abd al Wahhab 
sa mga sumusunod na pahina, ang tawhid ay unang- 
una na isang kilusan na ibinunsod laban sa pamahiin. 
Ito ay dumanas ng kabiguan, at ngayon ay muling 
pinasisigla ang mga puwersa upang labanan ang ka- 
away na muntik nang lumupig dito* Dahil dito, ang 

xxii 



pinalayang kaisipang Muslim ay hindi sekularista, ni 
hindi nito kailangang pabayaan ang diwa upang 
matamo ang kapakinabangan sa daigdig ng mga 
bagay-bagay. Ito ay pinakikilos na rin ng diwa upang 
matamo ang kapakinabangang iyon; ang relihiyon na 
rin ang nag-aatas dito upang maging mapanuri, makat- 
wiran at makatotohanan, sa ganap na kahulugan ng 
mga salitang ito. 

Ang Modernismo ay may isang kahulugan na 
mapamuksang puwersa na naglalayong wasakin ang 
tradisyon, salagin ang lakas ng mga huwarang pan- 
relihiyon upang mapagbago ang buhay, palayain ang 
tao upang maghanap ng inspirasyon para sa kanyang 
mga gawa mula sa kanyang sariling katauhan, dili 
iba't ang kanyang pansarili o pangkating kasalimuotan 
ng mga likas na kilos, paghahangad, damdamin at 
kagustuhan; o sa huli'y ipagkait ang lahat ng panga- 
ngailangan sa pamamagitan ng mga kaparaanan ng 
buhay -ang pansarili.. angpangkaisipan, ang.panlipunan, 
ang pangkabuhayan, ang siyentipiko-ukol sa patnubay 
ng anumang bagay na pangunahin, o panlabas sa ka- 
nilang sarili. Sa ganitong kahulugan, ang modernismo 
ay isang pangalan sa ganap na kaguluhan at pamu- 
muksa. Malinaw na sa kahutugang iyon, ito ay kaba- 
lintunaan ng Islam. Subalit sa mapagbuong kahulugan 
nito, dili iba't bilang isang puwersa sa pagtatamo ng 
isang kapaki-pakinabang na kabuluhan ng kalikasan sa 
ilalim ng batas na moral; bilang isang saloobin ng pag- 
iisip na sa tuwina ay mapanuri sa lahat ng kabatiran 
subalit handa ring tumanggap ng bagong katibayan na 
inilalahad ng buhay at pagkabuhay; na nakatalagang 



xxiii 



magmalasakit sa kaganapan ng sangkatauhan at sa 
kabuuan ng buhay ng tao sa halip na alinmang bahagi 
nito, ang modernismo ay Islam na tulad ng pagiging 
Islam ng tawhid Sa ganitong kahulugan, ang akdang 
ito ni Ibn 'Abd al Wahhab ay tunay na isang aklat 
ng pagbabago, isang bukal ng modernismo para sa 
mga Muslim at sa iba pa. 

Isma'il R. al Faruqi 
Temple University, Philadelphia 



x xiv 



KITAB 
AL TAWHID 

San ay say Tungko! sa Pag-iisa 
ni Allah, o Ano ang Dapat Iukol 
Kay Allah 
ng Kanyang mga Nilikha 



KABANATA I 



Tungkol sa Tawhid 



Sinabi ni Allah -ta'ala: "Nilikha Ko lamang ang 
jinn at ang sangkatauhan upang Ako'y paglingkuran... 
At isinugo Namin sa lahat ng tao ang isang propeta 
upang ihatid sa kanila na dapat silang maglingkod 
kay Allah at umiwas sa altaghut... Ipinag-utos ng 
inyong Panginoon na Siya lamang ang paglilingkuran 
ninyo, at dapat kayong maging mabait sa inyong mga 
magulang... Paglingkuran si Allah at huwag mag- 
uugnay ng sinuman sa Kanya... Halina, sasabihin ko 
sa inyo ang ipinagbabawal ng inyong Panginoon; 
dili iba't huwag kayong mag-uugnay ng sinuman sa 
Kanya-" 

Sinabi ni Ibn Mas'ud: "Sinumang nagnanais 
tumiyak sa kalooban ng Prope tang Muhammad -salla 
Allahu 'alayhi wa sallam - isang kaloobang kinintalan 
ng tatak ng Propeta, hayaang basahin niya ang mga 
sumusunod na salita ni Allah: 4 Halina, sasabihin ko 
sa inyo ang ipinagbabawal ng inyong Panginoon, 
dili iba't huwag kayong mag-uugnay ng sinuman sa 
Kanya... At iyon ang Aking tuwid na landas." 

3 



Isinalaysay ni Mu'ah ibn Jabal: "Nasa iikuran 
ako ng Propeta - salla Allahu 'alayhi wa sallam - nang 
sabihin niya sa akin: 'O Mu'adh! Alam mo ba kung 
ano ang nararapat kay Allah mula sa Kanyang mga ni- 
likha, at ano ang nararapat sa kanila?' Sumagot ako: 
Si Allah at ang Kanyang Propeta ang higit na na- 
kaaalam.' Nagpatuloy ang propeta: 'Ang nararapat 
kay Allah mula sa Kanyang mga nilikha ay Siya 
lamang ang paglingkuran at kailanman ay huwag mag- 
ugnay ng sinuman sa Kanya. Ang nararapat sa kanila 
ay huwag parusahan ang sinumang tao na hindi nag- 
uugnay ng sinuman sa Kanya.' Sinabi ko: 'O Propeta 
ni Allah, kung gayon ba ay maihahatid ko ang magan- 
dang balita sa mga tao?' Sumagot siya: 'Hindi! 
Huwag mo silang pangakuan kundi'y aasa sila sa 
pangako at magkukulang ng kanilang paglilingkod sa 
Kanya'/' Ang sinundang hadith ay iniulat sa dalawang 
Sahih. 



Mga Dagdag na Paksa 

1 . Ang katalinuhan ng paglikha ng jinn at ng sang- 
katauhan. 

2. Na ang paglilingkod kay Allah ay binubuo ng 
tawhid. Sapagkat ang kabaligtaran ng tawhid 
(dili iba't ang pag-uugnay sa iba o paniniwala sa 
maraming diyos) ay paglayo kay Allah. 

3. Na sinumang hindi tumupad sa mga itinatakda 
ng tawhid ay hindi naglingkod kay Allah. Sa- 
pagkat sa tawhid lamang mauunawaan ang ka- 
hulugan ng berso: "At hindi kayo makapagli- 
lingkod sa Diyos na pinaglilingkuran ko!' 



4 



4. Ang katalinuhan ng pagsusugo ng mga propeta. 

5. Na ang mensahe ng propeta ay nakarating sa 
lahat ng nilalang sa mundo. 

6. Na ang relihiyon ng lahat ng propeta ay iisa at 
magkatulad. 

7. Mahalaga: Na ang paglilingkod kay Allah ay 
hindi ganap kung hindi tatalikdan ang al taghut 
Dito nasasalig ang kahulugan ng berso, "Sinu- 
mang tumalikod sa al taghut..." 

8. Na sa kabuuan, ang al taghut ay anumang pag- 
lilingkod na hindi kay Allah. 

9. Na pinag-ukulan ng labis na pagpapahalaga ng 
mga ama ang binanggit na tatlong maliwanag 
(muhkamat) na berso mula sa surah "Al An am" 
isang katotohanan na sumasaklaw sa sampung 
iba pang suliranin, na ang una ay ang pagbabawal 
ng shirk o pag-uugnay sa iba. 

10. Ang maliwanag na mga berso ng surah 44 Al Isra" 
at ang kahulugan ng mga ito, na umaabot sa la- 
bingwalo. Aug una ay sa berso, "At huwag 
ihahanay kay Allah ang ibang Diyos, kundi'y 
tiyak na kayo ay magkakasala at malulupig." 
Ang huli ay sa berso, "At huwag ihahanay kay 
Allah ang ibang Diyos, kundi'y hahantong kayo 
sa Impiyerno, na nagkasala at nalupig." Tina- 
wag ni Allah, subhanahu, ang ating pansin sa 
bigat ng mga suliraning ito, sa berso, "Karu- 
nungan ang isiniwalat sa inyo ng inyong Pangi- 
noon." 

1 1. Ang kahulugan ng berso sa surah. 'Al Nisa"\ na 
tinatawag na berso ng sampung tungkulin ng 



5 



tao, na ang Simula ay: 'At si Allah lamang ang 
paglingkuran. Huwag mag-uugnay ng sinuman 
sa Kanya." 

12. Dapat pag-ukulan ng pansin ang kalooban ng 
Propeta ni Allah - SAAS - sa kamatayan niya. 

13. Ang tungkulin natin kay Allah. 

14. Ang karapatan natin kay Allah kung tutupad 
tayo sa tungkulin natin sa Kanya. 

15. Itong huling suliranin ay hindi alam ng mara- 
ming kasama ng Propeta. 

16. Pagpapahintulot na panatilihing lihim ang bagay 
na ito upang malubos ang paglilingkod ng mga 
tao kay Allah. 

17. Kabuluhan ng paghahatid ng magandang balita 
sa mga Muslim. 

18. Pangamba na umasa sa pangako ng dakilang 
habag ni Allah. 

19. Pagsagot sa mga hindi alam na katanungan sa pa- 
mamagitan ng, "Si Allah at ang Kanyang Pro- 
peta ang higit na nakaaalam." 

20. Magagawang pagbibigay ng kaalaman sa ilan at 
hindi sa iba. 

21. Ang kababaang-loob ng Propeta sa pag-aangkas 
sa kanyang asno. 

22. Pagiging matuwid ng pag-aangkas ng dalawang 
tao sa hayop na pantrabaho. 

23. Ang katangian ni Mu'adh ibn Jabal. 

24. Ang malaking kahalagahan ng bagay na ito. 



6 



KABANATA II 



Ang mga Katangian ng Tawhid 
at ang Maraming Pagkakasala na 
Tinutubos Nito 

Sinabi ni Allah - ta'ala: "Ang mga sumasam- 
palataya at hindi hinahaluan ng kawalang katarungan 
ang kanilang iman (pananalig)..." Isinalaysay ni 
'Ubadah ibn al Samit na sinabi ng Propeta ni Allah 
- SAAS -: "Sinumang magpapatunay na walang ibang 
Diyos kundi si Allah, nag-iisa at walang kasama, at 
si Muhammad ang Kanyang alagad at Apostol, na si 
*Isa (Hesus) ay alagad ni Allah at apostol Niya, na 
utos Niya kay Maria at sa Kanyang espiritu, na ang 
Paraiso at Impiyerno ay totoo, ay papapasukin ni 
Allah sa Paraiso dahil dito." Ang hadith na ito ay 
iniulat sa dalawang Sahih na nagtala rin sa ulat ni 
'Itban na sinabi ng Propeta: "Hindi pahihintulutan ni 
Allah na humantong sa Impiyerno ang sinumang 
magpapatunay na 'Walang ibang Diyos kundi si 
Allah', na walang ibang hinahangad kung gayon kundi 
ang mukha ni Allah." 

Iniulat ni Abu Sa'id al Khudriyy na sinabi ng 
Propeta ni Allah - SAAS "Nang hilingin ni Mus<? 
fMoses) kay Allah na ituro sa kanya ang isang pana- 
langin na uusalin kailanma't sasaisip o mananawagan 
siya sa Kanya, sumagot si Allah: "Sambitin mo, O 

1 



Musa, walang ibang Diyos kundi si Allah." Sinabi ni 
Musa: "O Panginoon, ang mga salitang ito ay sina- 
sambit ng lahat ng alagad mo." Sinabi ni Allah: "O 
Musa, kung ang pitong langit at ang lahat ng naro- 
roon, at gayundin ang pitong lupa, kung ang lahat ng 
ito ay ititimbang sa salitang ito na 'Walang ibang 
Diyos kundi si Allah, "higit ang timbang ng huli sa 
una." Ito ay iniulat din ni Ibn Hibban at iwinasto ni 
al Hakim ang bersiyon nito. Itinala ni Al Tirmidhi, 
na may ilang pagwawasto, ang ulat ni Anas na nari- 
nig niyang sinabi ng Propeta ni Allah - SAAS -: 
(Sinabi ni Allah: 'O Sangkatauhan! Sa pagdulog mo 
sa Akin na taglay ang lahat ng supot ng mundo na 
puno ng iyong mga kasalanan, subalit taglay ang pag- 
papatunay na wala kang ibang iniuugnay sa Akin, 
Ako ay lalapit sa iyo na taglay ang mga supot na puno 
ng habag at pagpapatawad'." 

Mga Dagdag na Paksa 

1 . Ang kawatasan ng habag at pagpapala ni Allah. 

2. Ang napakaraming pabuyang tawhid na ipinag- 
kakaloob ni Allah, 

3. Ang pagtubos nito sa mga kasalanan. 

4. Ang paliwanag ng berso sa surah "Al An'am." 

5. Ang limang tanong sa hadith na iniulat ni 'Uba- 
dah. 

6. Kung iuugnay doon kay 'Itban et al, 'nililinaw 
ng hadith ni 'Ubadah ang kahulugan ng "Walang 
ibang Diyos kundi si Allah" at ibinubunyag nito 
ang mga pagkakamali ng mga naliligaw ng landas. 

7. Tinatawag ang pansin sa itinatakda sa hadith ni 



8 



14 

15. 



16. 
17. 



'Itban. 

9 ' >a~S; a ft " k ^'^ ".'.0 sa 

Na kung nauunawaan ninyo an. hadtth „. a 
ay mauunawaan „;„ yo ana Lv 

-ay „a pia'Ll «" S ^°n' a - - 
Pasali Iang pag,a„ggj rito *' h ' nd ' lama "« ang 

Magkasamang paglalarawan kay "Isa a , t 
Muhammad namaaal»«H„ , a t kay 

Pagpapahayag ng ^ ' t ,,, men n lheTO A " ah 
laniang. 8 8 Sal,la n « D 'y°s" kay 'I sa 



, 8 

20 Ans kahm f a " g pan, S n g sukatan 

Ang kahulugan ng "mukha ng Diyos". 



rt HI 



Ang Sinumang Magsasagawa ng 
TawftWayTiyaknaMakararatmg 

sa Paraiso 

u Tn'nla ■ "Tunay nasi Ibrahim ay 
Sinabi ni Allah-Fa ala-. lunay 
isang huwaran, ganap na ^ununn^y Afl ; ^ 
tatf Siya ay hindi nag-uu^ay sa £ ^ ^ 
Allah ane Kanyang mga aiagau; y © 

^^-^W Rahman: 
Iniulat ni Husayan Ibn AM ^ ^ Jubayr 

"Noong minsang naroon ako wn „ Sinoangna _ 
ay narinig to n^ano ? g ^ ako: *Ako poT. at 
kakita sa tala kahapon- langin noon sa- 

ipinaliwanag ko na wala ako sa P nggyon 

pagKat ako ay ^^liin, ako ng mga 
ang ginawa mo? Sumagot a iyon 
paraang espintwal (ruqyah) upa ^g sinab . kQ . 

Labi niya: 'Bakit mo gmawa lyo ^ ^ 
> Da hil sa .sang ulat ^^jf^Buraydah ibn al 

na isinalaysay ™V a sa " g * a makahi hiling ngruqyah. 

Husayb, na nagsabmg. hl "^ agaling m aliban kung 

o espiritwal ™^ZVZT^ ^- Sinabl 
dahilan sa pambugho o kagai g man , 
niya: 'Mainam at nalaman mo iyon 



10 



iniulat ni Ibn' 'Abbas': "Sinabi ng Propeta-SAAS-: 
'Ang lahat ng bansa ay humanay sa harapan ko, at 
nakita ko ang sunud-suriod na pagdaraan ng mga pro- 
peta, kasunod ng isa ang maraming tao, ang isa pa ay 
may kasunod na dalawa o tatlong tao, at ang isa na- 
man ay walang kasunod. Pagkaraan ay nakita ko ang 
napakaraming tao na sa aking pag-aakala ay mga 
tauhan ko. Subalit napag-alaman ko na iyon ay mga 
tauhan ni Musa. Nang lumaon, nakita ko ang isang 
higit na napakaraming tao at napag-alaman ko na 
iyon ay mga tauhan ko. Kabilang sa mga ito ang pi- 
tumpung libo na makararating sa Paraiso nang walang 
pagtutuos o kaparusahan'. Pagkaraan ay pumasok ang 
Propeta sa kanyang silid, at nagsimulang mag-isip ang 
mga tao kung sino sa kanila ang makakasama ng 
Propeta sa araw na iyon. May mga nagsabi: 'Marahil 
ay ang mga kasama ng Propeta-SAAS'. Ipinalagay 
naman ng iba na iyon ay ang mga isinilang sa Islam at 
sa gayon ay hindi kailanman nag-ugnay ng ano pa 
man kay Allah. Nagbalik ang Propeta at nakita niya 
na nag-iisip pa rin ang mga tao. Itinanong nila sa 
kanya kung sino ang mga taong makakasama niya, at 
sinabi niya: 'Sila ang mga taong hindi humihiling ng 
lunas na espiritwal sa mga karamdaman ng katawan, 
hindi nagsasagawa ng pagsusunog, ni hindi nanini- 
wala sa mga pangitain, sa halip ay ganap na umaasa 
sa kanilang Panginoon'. Tumayo si 'Ukashah ibn 
Mihsan at sinabi': 4 0 Propeta, ipanalangin mo kay 
Allah na mapabilang ako sa kanila'. Sumagot ang 
Propeta: Tunay na isa ka sa kanila'. Nang ulitin ng 
isa pang tao 'ang kahilingan, sinabi sa kanya ng Pro- 



11 



peta na naunahan na siya ni "Ukashah.' 



Mga Dagdag na Paksa 



1 . Ang iba-ibang antas ng tawhid ng mga tao. 

2. Ang kahulugan ng pagsasagawa ng tawhid, 

3. Ang pagpuri ni Allah kay Ibrahim nang ilarawan 
Niya na ito ay "hindi nag-uugnay sa iba". 

4. Ang pagpuri ni Allah sa mga dakilang santo dahil 
sa kanilang kawalang-sala na pag-uugnay sa iba. 

5. Ang tawhid ay nagpapahiwatig ng pag-iwas sa 
pagsusunog at ruqyah 

6. Na ang mga katangiang ito ay malilinawan lahat 
sa tawakkul, o pananalig kay Allah. 

7. Ang mataos na katalinuhan ng paniniwala ng 
mga kasama na ang gayong tawakkul ay hindi 
magaganap kung walang mabubuting gawa. 

8. Ang pagmamalasakit ng mga kasama sa paggawa 
ng mabuti. 

9. Ang kagalingan sa bilang at uri ng ganitong 
ummah, 

10. Ang mabubuting katangian ng mga kasama ni 
Musa. 

11. Ang paghanay ng mga bansa sa harapan ng Pro- 
peta-SAAS. 

12. Ang bawat tao ay isa-isang hahatulan ng sarili 
niyang propeta. 

13. Ang kakauntian ng mga sumasang-ayon sa mga 
propeta. 

14. Ang Propeta na hindi sinasang-ayunan ng sifiu- 
man ay mag-isang hahatulan. 



12 



15. Itinuturo ng lahat ng katotohanang ito na ang 
tao ay hindi dapat palinlang sa dami, ni hindi 
dapat mawalan ng pag-asa dahil sa kakauntian. 

16. Pagpapahintulot ng ruqyah sa mga panibugho at 
kagat ng alakdan. 

17. Pagpuri ng Propeta sa kaalaman ng mga kasama, 
batay sa pahayag na, "Mainam at nalaman mo 
iyon". 

Na ang dalawang hadith ay hindi magkasalungat. 

18. Ang pag-aatubili ng salaf na pumuri nang hindi 
totoo. 

19. Ang paghatol ng Propeta, "Tunay na isa ka sa 
kanila", na isang tanda ng pagka-propeta. 

20. Ang katangian ni 'Ukashah. 

2 1 . Ang paggamit ng mga halimbawa. 

22. Ang malinis na pagkatao ng Propeta. 



13 



KABANATA IV 



Ang Pagkatakot sa Shirk 



Sinabi ni Allah-Nawa'y purihin at luwalhatiin 
Siya: "Hindi patatawarin ni Allah ang pag-uugnay ng 
iba sa Kanya; ngunit patatawarin Niya ang maliliit 
na pagkakasala ng sinumang ikalugod Niya". 

Sinabi ni Al Khalil -alayhi al salam-: "O Allah: 
Ipahintulot Mo na ako at ang aking angkan ay hindi 
kailanman sumamba sa mga diyus-diyusan'\ Nabasa 
natin sa hadith: "Ang higit na ipinangangamba ko sa 
inyo ay ang maliliit na shirk, Nang itanong sa kanya 
kung ano ito, sumagot ang Propeta, Tagkukunwari". 
Sa Sahih ni al Bukhari, nabasa natin na iniulat ni Ibn 
Mas'ud -radiya Allahu 'anhu-: "Sinabi ng Propeta ni 
Allah-SAAS-: c Ang sinumang mamatay na nanana- 
wagan sa mga ibang iniuugnay kay Allah ay hahan- 
tong sa Impiyerno. "Nabasa natin sa Sahih ng 
Muslim: "Iniulat ni Jabir-RAA-na sinabi ng Propeta 
ni Allah-SAAS-: 4 Ang sinumang makatagpo ni Allah 
sa Araw ng Paghuhukom na hindi nag-ugnay ng iba sa 
Kanya, ay makararating sa Paraiso; at sinumang ma- 
katagpo Niya na salungat dito ang ginawa ay hahan- 
tong sa Impiyerno"\ 



14 



Mga Dagdag na Paksa 



1 . Ang pagkatakot sa Shirk. 

2. Na ang pagkukunwari ay napapailalim sa shirk. 

3. Na ang pagkukunwari ay isang mababang uri ng 
Shirk. 

4. Na ang pagkukunwari ay pinakamalaking panga- 
nib na nagbabanta sa mabubuti. 

5. Ang pagiging malapit ng Paraiso at Impiyerno. 

6. Ang pagkakasama ng pagiging malapit ng Paraiso 
at ng Impiyerno sa iisang hadith. 

7. Na sinumang makatagpo ni Allah sa Araw ng 
Paghuhukom na hindi nag-ugnay ng iba sa Kanya 
ay makararating sa Paraiso; at sinumang maka- 
tagpo Niya na salungat ang ginawa ay hahantong 
sa Impiyerno kahit na siya ay naging napaka- 
banal. 

8. Ang makabuluhang panalangin ni al Khalil na 
siya at ang kanyang angkan ay pangalagaan sa 
pagsamba sa mga diyus-diyusan. 

9. Ang pagsasaalang-alang Niya sa kapalaran ng na- 
kararaming tao, batay sa berso na, "O Pangi- 
noon! iniligaw ng mga diyus-diyusan ang nap a- 
karaming tao". 

10. Ang pakahulugan sa pagpapatunay na "Walang 
ibang Diyos kundi si Allah" ayon sa pag-uulat 
ni al Bukhari. 

1 1 . Ang katangian ng nilikha na walang sfcz>/t. 




15 



KABANATA V 



Ang Panawagan sa Pagpapatunay na 
Walang Ibang Diyos Kundi si Allah 



Sinabi ni Allah-ta'a/a-: "Sabihin (O Muhammad) 
Tumatawag ako kay Allah nang makatwiran. Iyon 
ang aking landas'". 

Iniulat ni Ibn 'Abbas-RAA-: "Nang isugo ng 
Propeta ni Allah-SAAS-si Mu'adh sa al Yaman, ini- 
habilin niya rito: 'Sa sandaling sapitin mo ang lahi ng 
Aklat, ang unang dapat mong gawin ay manawagan 
sa kanila sa pagpapatunay na Walang ibang Diyos 
Kundi si Allah'. "Ay on sa isa pang ulat," ... mana- 
wagan sa kanila na isagawa ang pag-iisa ni Allah. 
Kapag sumunod sila sa iyo, ipaalam mo sa kanila na 
ipinataw sa kanila ni Allah ang salat nang limang ulit 
sa isang araw. Kapag sinunod ka nila dito, ipaalam mo 
sa kanila na itinakda sa kanila ni Allah ang tungkulin 
ng pagkakawanggawa na ipapataw sa mayayaman sa 
kanila at ipamamahagi sa mahihirap sa kanila. Kapag 
sinunod nila dito, huwag mong gagalawin ang iba pa 
nilang ari-arian at asikasuhin mo ang daing ng mga du- 
manas ng kawalang-katarungan, sapagkat sa pagdulog 
na ito kay Allah ay walang pagpapaubaya ni pag- 



16 



hadlang". (Iniulat sa mga Sahih ni al bukhari at 
Muslim). 

Iniulat din ng dalawang jiagtipon na sinabi ni 
Sahl ibn Sa'd-RAA-: "Sa Labanan sa Khaybar ay ipi- 
nahayag ng Propeta-SAAS-: 'Bukas ay tiyak na isa- 
salin ko ang watawat sa isang tao na nagmamahal at 
minamahal ni Allah at ng Kanyang Propeta. Sa ilalim 
ng kanyang pamumuno ay ipagkakaloob ni Allah sa 
hukbo ang tagumpay'. Magdamag na inisip ng mga tao 
kung kanino isasalin ang watawat. Kinabukasan, lahat 
sila ay nagtipon sa harap ng Propeta ni Allah-SAAS- 
na bawat isa ay humihiling na isalin sa kanya ang 
watawat. Ipinatawag ng Propeta si 'AH ibn Abu Talib, 
na wala doon dahil sa isang karamdaman sa mata. 
Nang humarap si 'Ali sa Propeta ay pinahiran nito ang 
kanyang mga mata at umusal ng dalangin para sa 
kanya. Gumaling ang karamdaman ni 'Ali, isinalin sa 
kanya ang watawat at inutusan siya: "Hum ay o ka sa 
mga tao nang maluwag at mahinahon. Pagsapit mo sa 
kanila, tawagin sila sa Islam. Ipabatid mo sa kanila 
ang mga tungkulin nila kay Allah-Luwalhati sa Kan- 
ya! Sa Pamamagitan Niya! Nang magawa Niyang 
patnubay sa pamamagitan mo na ang isang tao sa 
Islam ay higit na mahalaga kaysa sa lahat ng pinaka- 
mahusay na baka sa mundo"\ 



Mga Dagdag na Paksa 



1 . Na ang pagtawag sa mga tao kay Allah ay paraan 
ng pagsunod sa Propeta ni Allah-SAAS. 

2. Pagbibigay-diin sa katapatan; sapagkat marami 



17 



ang riagkukunwang tumatawag sa Diyos gayong 
ang totoo ay tumatawag sila sa kanilang sarili. 

3. Ang matalinong pagka-makatwiran ay isang 
tungkuling itinakda ni Allah. 

4. Ang mabuting bunga ng tawhid ay ang hindi pag- 
lapastangan kay Allah-te a/a-. 

5. Ang masamang bunga ng Shirk ay ang pagla- 
pastangan nito kay Allah. 

6. Pinakamahalaga- ay ang paglalayo ng Muslim sa 
mga nag-uugnay sa iba at ang pagputol niya ng 
pakikipag-ugnayan sa mga ito. 

7. Na ang tawhid ay una at pangunahing tungkulin 
ng tao. 

8. Na ang tawhid ay nangunguna sa lahat ng bagay, 
kabilang ang salat 

9. Ang pagsasagawa ng pag-iisa ni Allah ay pagpa- 
patunay na walang ibang Diyos kundi Siya. 

10. Na ang isang tao ay maaaring kabilang sa Lahi ng 
Aklat nang hindi nalalaman o isinasagawa ang 
tawhid. 

1 1 . Pagbibigay-diin sa antas-antas na pagtuturo. 

12. Na ang pinakamahalaga ay nauuna sa hindi ga- 
anong mahalaga. 

13. Mga paraan ng pamamahagi ng zakat. 

14. Na dapat pawiin ng nakaaalam ang maling pag- 
kaunawa ng tinuturuan. 

15. Na ang makatwirang mga ari-arian ng mga tao ay 
hindi dapat galawin. 

16. Na dapat asikasuhin ang hinaing ng nagdaranas 
ng kawalang katarungan. 

1 7. Na hindi maililingid ang gayong hinaing. 



18 



18. Na ang paghihirap, pagkagutom at iba pang ka- 
gipitan na dinanas ni Muhammad, ang Puno ng 
mga Propeta, at ng kanyang mga banal na Ka- 
sama, ay patunay ng katapatan ng kanilang 
t awhid. 

19. Ang pahayag ng Propeta ng "Tunay na isasalin 
ko ang watawat...' ay isang daktfang bahagi ng 
kanyang pagka-propeta 

20. Ang pagpapagaling niya sa karamdaman sa mata 
ni 'Ali ay isa pang dakilang bahagi. 

2 1 . Ang mabuting katangian ni ' Ali-R AA. 

22. Ang mabuting katangian ng mga kasama na pina- 
tutunayan sa kanilang magdamag na pag-iisip at 
sa pagwawalang-bahala nila sa magandang balita 
ng pagwawagi at pagtatagumpay sa susunod na 
araw. 

23. Na ang pananalig sa qadar ay ipinagkakaloob sa 
sinumang hindi naghahangad nito at ipinagka- 
kait sa naghahangad nito. 

24. Ang malinaw na katatagan ng Propeta, sa kan- 
yang pag-uutos kay 'Ali, "Humayo ka sa mga 
tao nang maluwag at mahinahon". 

25. Pananawagan sa Islam sa gitna ng pakikipaglaban. 
. 26. Ang pagiging makatwiran ng paglaban sa mga 

tinawagan sa Islam subalit tumanggi rito. 

27. Pananawagan sa matatalinong tao, sa pag-uutos 
na, "... at ipaalam sa kanila ang mga tungkulin 
nila". 

28. Ang mga tungkulin ng tao kay Allah. 

29. Ang disyerto ng nananawagan na sa pamamagi- 
tan niya ay pinapatnubayan ang isang tao sa 



10 



Islam. 

Pangako ng pagtulong ng kuro-kurong pambatas. 



KABANATA VI 



Ang Pagpapaliwanag sa Tawhid 
at ang Pagpapatunay na Walang 
Ibang Diyos Kundi si Allah 

Sinabi ni Allah-ta'ala-: "Yaong mga tinatawagan 
nila, kabilang ang mga pinakamalalapit, ay naghaha- 
ngad sa kanilang mga sarili ng daan patungo sa kani- 
lang Panginoon. . . At nang sabihin ni Ibrahim sa 
kanyang ama at lipi: Tagmasdan, hindi ko sasamba- 
hin ang anumang diyos ninyo; ngunit ang sasambahin 
ko lamang ay Siya na lumikha sa akin'... Itinu- 
ring nila (mga kristiyano) ang kanilang mga pari at 
monghe na mga panginoon bukod kay Allah. . . May 
mga tao na iniuugnay ang ibang nilalang kay Allah, 
na minamahal at dinadakila nila bilang Diyos..." 

Sa Sahih ay iniulat na sinabi ng Propeta-SAAS-: 
"Ang sinumang maninindigan na walang ibang Diyos 
kundi si Allah at tatanggi sa lahat ng ibang lay on ng 
pagsamba, ay mangangalaga sa kanyang buhay, ari- 
arian at tadhana kay Allah". 

Ang mga susunod na kabanata ay tunay na mag- 
papaliwanag sa tawhid at sa pagpapatunay nito. Dito 
ay makikita natin na malinaw na ipinaliliwanag at 



21 



sinasagot ang pinakamalaki at pinakamahalagang mga 
suliranin. Hinatulan ng berso sa surah "Al Isra ' 
na nagkasala ng pinakamabigat na shirk ang mga 
nag-uugnay sa iba'na nananawagan sa mga banal na 
layuan ang tawhid. 

Isinakdal ng berso sa surah "Bara'ah" ang Lipi 
ng Aklat sa pagtuturing sa kanilang mga monghe at 
pari na mga panginoon bukod kay Allah; sapagkat 
ipinag-utos sa kanila ang paglilingkod sa isang Diyos 
lam ang. Ang naturang berso ay walang alinlangang 
lumilinaw na ang pagkakasala nila ay ang pagsunod 
nila sa ibang tao sa paggawa ng masama. Gayundin, 
ang pahayag ni (Ibrahim) al Khalil-'alayhi al salam- 
sa mga di-sumasampalataya: 4 Pagmasdan ; hindi ko 
sasambahin ang anumang diyos ninyo; ngunit ang 
sasambahin ko lamang ay Siya na lumikha sa akin..." 
walang ibang sasambahin kundi si Allah, na kanyang 
Panginoon. Ipinabatid sa atin ni Allah subhanahu- 
na ang pagtanggi at paninindigan ni Ibrahim ay mali- 
naw na nilalaman ng kanyang pagpapatunay na wa- 
lang ibang Diyos kundi si Allah. Sa gayon ay sinabi 
ni Allah: fc \..at ipinamana niya (Ibrahim) ang pagpa- 
patunay na ito sa mga kahalili niya, upang maakay 
sila nito sa pagsisisi at sa tunay na patnubay". 

Ipinaliliwanag din ang pagpapatunay ng tawhid 
sa mga berso ng surah "Al Baqarah" na dito ay sina- 
bi ni Allah na ang mga di-sumasampalataya ay "hindi 
makaaahon sa Impiyerno", sapagkat ang pagmamahal 
nila sa mga iniuugnay nila ay kasingtaos ng pagma- 
mahal nila kay Allah. Kaya't sa kabila ng malaking 
pagmamahal nila kay Allah ay hindi sila itinuturing 



22 



na mga Muslim. Yaon namang higit ang pagmamahal 
sa mga iniuugnay nila kaysa kay Allah, at yaong mga 
nagmamahal lamang sa mga iniuugnay nila at hindi 
si Allah, ay hindi talagang mga Muslim at maisusum- 
pang a fortiori 

Sa huli ay ang pahayag ng Propeta: "Ang sinu- 
mang maninindigan na walang ibang Diyos kundi si 
Allah at tatanggi sa lahat ng ibang layon ng pagsam- 
ba ay mangangalaga sa kanyang buhay, ari-arian at 
tadhana kay Allah," na naglalaman ng isa sa pinaka- 
malinaw na pagpapaliwanag ng pagpapatunay na 
"Walang ibang Diyos kundi si Allah." Hindi ginawa 
ni Allah ang ganitong pahayag lamang na nanganga- 
laga sa buhay at ari-arian, ni ang ganitong pahayag 
ng pagkaunawa sa kahulugan nito, o ang pagpapa- 
tunay sa kahulugang iyon. Ang pinag-uusapang panga- 
ngalaga ay hindi Niya ginawang bunga lamang ng 
tunay na pananawagan ng tao kay Allah, na walang 
ibang iniuugnay, hangga't hindi isinasama ng tao sa 
pagpapatunay na ito ang pagtanggi sa lahat ng ibang 
layon ng pagsamba bukod kay Allah. Kapag may pag- 
aalinlangan sa pagtangging ito, o kapag ito ay hindi 
niya nagawa, mawawala ang pangangalaga sa kanyang 
buhay at ari-arian. Tunay na ito ay isang mabigat na 
suliranin, namumukod sa kabigatan at kahaiaga- 
han nito, na ganap na nilinaw sa mga isinasaad dito, 
at walang pasubaling itinakda ang kalutasan nito. 



23 



KABANATA VII 



Ang Pagsusuot ng Damit o 
Tanikalang Sufi sa Pagpipigil o 
Pagpapagaling ng Sakit ay Shirk 

Sinabi ni Allah-fa a/a-: "Sabihin: 'Sa mga nila- 
lang na dinadalanginan at tinatawagan mo bukod 
kay Allah, mapapawi ba nila ang isa man lamang 
paghihirap na ipararanas sa akin ni Allah'?' . 

Isinalaysay ni 4 Imran Ibn Husayn na minsan 
ay nakita ng Propeta-SAAS-ang isang lalaki na may 
buhat na tanikalang tanso. Nang tanungin niya 
ito, sumagot ang lalaki na kailangan niya ang tanikala 
upang mapigilan ang panghihina na dulot ng katan- 
daan. Inutusan siya ng Propeta na alisin ito, at sina- 
bi: "Makadaragdag lamang iyan sa iyong panghi- 
hina. Sakaling mamatay ka habang suot mo iyan, 
ikaw ay hindi magtatagumpay kailanman". Ang 
hadith na ito ay itinala ni Ahmad (Ibn Hanbal) na 
may matibay na tanikala ng isnad, Itinala rin ni 
Ahmad ang isang marfu' hadith na iniulat ni 'Uqbah 
ibn Amir/ na sinabing: 44 Ang sinumang magsusuot 
ng agimat o anting-anting ay hindi kailanman makiki- 
ta ang katuparan ni Allah sa kanyang minimithi". 



24 



Sa isa pang bersiyon ng hadith na iyon, iniulat na 
sinabi pa ng Propeta: "Ang sinumang magsuot ng 
agimat ay nakagawa ng shirk". Iniulat ni Ibn Abu 
Hatim mula sa Hudhayfah na nakita ng Propeta ang 
isang lalaki na may dalang isang damit na sinasabi 
niyang makapangangalaga sa kanya laban sa lagnat; 
kaya't ito ay pinagpunit-punit niya habang bini- 
bigkas ang berso: "... Karamihan sa kanila ay nani- 
niwala kay Allah at gumagawa pa ng shirk". 



Mga Dagdag na Paksa 

1. Ang kabigatan ng pagkakasalang pagsusuot ng 
mga tanikala at damit bilang mga anting-anting, 
gayuma at agimat. 

2. Na ang kasama ng Propeta ay hindi magtatagum- 
pay kung siya ay mamamatay na nakasuot ng 
gayong mga agimat o anting-anting. May kati- 
bayan sa mga kasama ng Propeta na ang pinaka- 
mababang shirk ay mabigat kaysa kabirah. 

3. Na tungkol dito ay hindi dahilan ang kamang- 
mangan. 

4. Na walang kabuluhan ang mga agimat sa mun- 
dong ito-sa katunayan ay nakapipinsala pa- 
gaya ng pinatutunayan sa mga salita ng Prope- 
ta: "... Ito ay makadaragdag lamang sa iyong 
panghihina". 

5. Tahasang pagtanggi at pagsumpa sa sinumang 
tao na nagkasala nito. 

6. Na sinumang may suot na agimat ay aasa na 
lamang sa pangangalaga ng agimat na iyon-na 
wala! 

25 



kahit na pinahihintulutan nila ang paggamit nito. 
Kabilang dito sa huli si Ibn Mas'ud. Ang salamangka 
(Ar., al ruqa, 'al aza'im) ay isang ring halimbawa ng 
shirk, matangi sa mga pagkakataong ipinahihintulot 
ng Propeta-SAAS-dili iba't sa panibugho at sa kagat 
ng makamandag na hayop. Ang engkanto (Ar., 
al tiwalahj ay ang paggamit ng isang bagay na sina- 
sabing makagagayuma sa isang babae o sa isang lalaki. 
Iniulat ni Ahmad (Ibn Hanbal) ang sumusunod na 
hadith mula sa RuwayfV. "Sinabi sa akin ngPropeta- 
SAAS- 'O Ruwayfi! Nawa'y mabuhay ka nang 
matagal! Ipamalita mo na sinumang magbuhol sa kan- 
yang balbas, magsuot ng agimat, o maghugas sa pama- 
magitan ng ihi ng isang hayop, ay walang kinalaman 
sa akin o sa aking relihiyon'". 

Iniulat ni Sa'id ibn Jubayr na sinabi ng Prope- 
ta-SAAS-: "Ang sinumang sumira ng isang agimat o 
anting-anting na suot ng isang tao ay nakagawa ng 
kapantay sa pagpapaiaya sa isang alipin" Si Wa- 
kf ang naglahad ng sinundang hadith, at gayundin 
ang kay Ibrahim, na ang bersiyon ay: "Noon ay 
tinatanggihan nila (mga kasama) ang lahat ng agimat 
maging ang nilalaman nito ay mga berso ng Koran 
lamang o iba pa". 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Ang pagpapaliwanag ng Salamangka (al ruqa) 
at mga agimat (al tamaim). 

2. Ang pagpapaliwanag ng engkanto (Altiwalah). 



28 



3. Na ang tatlong binanggit na pagkakasala ay mga 
halimbawa ng shirk. 

4. Na ang salamangka, sa pamamagitan ng paggamit 
ng mga tunay na salita (ng Banal na Koran) 
laban sa panibugho at makamandag na kagat 
ay hindi isang halimbawa ng shirk. 

5. Kung ang isang agimat ay naglalaman lamang ng 
mga berso mula sa Banal na Koran, nahahati ang 
matalinong palagay tungkol sa pagiging matuwid 
nito. 

6. Ang pagsasabit ng mga kuwintas sa hayop 
bilang pangangalaga laban sa panibugho ay 
isang halimbawa ng shirk. 

7. Ang mga nakagawa ng mga pagkakasalang iyon 
ay lalapatan ng mabigat na parusa. 

8. Ang kabutihan ng tao na sisira sa mga agimat. 

9. Ang mga salita na iniulat ni Ibrahim ay hindi 
sumasalungat sa alinman sa mga sinundan sapag- 
kat ang mga ito ay tumutukoy sa mga kasama 
ni 'Abdullah Ibn Mas'ud.' 




KABANATA XI 



Tungkol sa Pananawagan sa Isang 
Puno o sa Isang Bato 



Sinabi ni AUah-ta'ala~: "Isaalang-alang si al Lat 
at si al 'Uzza..." 

Iniulat ni Al Tirmidhi, nang may ilang pagwa- 
wasto, na sinabi ni Abu Waqid al Laythi: "Sumama 
kami sa Propeta ni Allah-SAAS-sa isang pakikipagla- 
ban kay Hunayn, gayong hindi pa namin halos naii- 
wan ang aming dating paganismo ukol sa Islam. 
Nakagawian ng mga di-sumasampalataya na isabit 
ang kanilang mga sandata at kalasag na sa isang pu- 
nong-kahoy na tinatawag na Dhat Anwat. Nang 
madaanan namin ang isang katulad na punong-kahoy 
ay tinanong namin ang Propeta: 'Maipagpapatayo mo 
ba kami ng isa pang Dhat Anwat, katulad ng sa ka- 
nila?' Sumagot ang Propeta: "Allahu Akbar (Si 
Allah ang Pinakadakila)! Ang sinabi ninyo ay katulad 
ng sinabi ni Banu Isra'il kay Musa: "Igawa mo kami 
ng isang diyos na katulad ng kanilang mga diyos! " 
Tunay na kayo ay mga mangmang. Dapat ba ninyong 
sundin ang katulad ng mga ginawa ng mga nauna sa 
inyo?'" 



30 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Ang pagpapaliwanag ng berso mula sa surah, 
"AINajm". 

2. Ang tunay m uri ng kanilang kahilingan. 

3. Na hindi nila nakuha ang kanilang hinihiling. 

4. Na ang kanilang hangarin ay pagkakalapit kay 
Allah na inaakala nilang magugustuhan ang 
ganoong kilos nila. 

5. Na kung hindi nila alam ang kahihinatnan nito, 
lalong hindi ito malalaman ng iba. 

6. Na higit ang mauukol sa kanila at ang pangako 
ng habag at pagpapatawad. 

7. Na gayunpaman ay hindi sila pinatawad ng Pro- 
peta-SAAS- bagkus ay sinagot sila: "Allahu Ak- 
bar! ... Dapat ba ninyong sundin ang mga ginawa 
ng mga nauna sa inyo", na sa gayon ay nagbibi- 
gay-diin sa bigat ng kanilang pagkakasala. 

8. Na ang dakilang aral ng hadith ay ang paghaham- 
bing ng Propeta ng kanilang kahilingan sa kahi- 
lingan ni Banu Isra'il nang hilingin nila kay 
Musa: "Igawa mo kami ng isang diyos! " 

9. Na ang lahat ng ito ay malinaw na itinatanggi 
sa pagpapatunay na "Walang ibang Diyos 
kundi si Allah", na nakaligtaan nila. 

10. Na ipinangako ng Propeta ang pagpapatunay sa 
opinyong pambatas, sapagkat nababatid na hindi 
siya nangangako kundi para sa kabutihan. 

11. Na ang shirk ay nagpapatunay ng mga kaan- 
tasan, sapagkat sila ay nanatiling mga Muslim 
sa kabila ng kanilang ginawa. 

31 



12. Ang kanilang panawagan "gayong hindi pa 
halos namin naiiwan ang paganismo para sa 
Islam" ay nagpapahiwatig na ang ibang (mata- 
tandang) Muslim ay ganap na nakaaalam nito. 

13. Na ang takbir ay maaaring isang pahayag ng pag- 
kamangha, sa kabila ng mga nagsasabi ng salu- 
ngat dito. 

14. Pagtanggi na kailangang lumayo sa tawhid. 

15. Pagbabawal ng panggagaya sa mga di-sumasam- 
palataya. 

16. Paglayo ng kalooban ng mga guro sa tawhid. 

17. Ang pangkalahatang huwaran (ng pagkatuto 
ng tao). 

18. Na ang hadith na ito, na tunay na nag-uulat 
ng naganap, ay isa sa mga dakilang palatandaan 
ng pagkapropeta. 

19. Na ang lahat ng pagkakasala na isinisisi ni 
Allah sa mga Hudyo at Kristiyano sa Koran ay 
maaaring mapatungkol sa atin. 

20. Na para sa kanila (ang Lipi ng Aklat), ang mga 
seremonya ng pagsamba ay nasasalig sa tuwirang 
utos. Kaya't ipinaaalala ang mga katanungan 
na nauukol sa pagkamatay. Ang katanungan 
(sa namatay pagkalibing), na "Sino ang iyong 
Panginoon?" ay malinaw. Ang ikalawang kata- 
nungan, "Sino ang iyong Propeta?' ay nasasalig 
sa nakalipas na pagsisiwalat ng Diyos. Subalit 
ang ikatlong katanungan, "Ano ang iyong reli- 
hiyon?" ay kaugnay sa kanilang (mga Hudyo) 
kahilingan (mula kay Musa). 

21. Na ang huwaran ng lipi ng Aklat ay kasumpa- 



32 



sumpa na tulad ng sa mga nag-uugnay sa iba o 
sa mga di-sumasampalataya. 
Na walang ganap na katiyakan na ang taong 
lumayo sa di-p an an am pal at ay a pagkaraang mahi- 
rati siya dito, ay hindi patuloy na mananangan 
sa ilang bahagi ng kanyang dating di-pananam- 
palataya kahit pagkaraang siya'y magbalik-loob 
sa Diyos. Ito ay pinatutunayan ng kanilang pa- 
hayag: fct Gayohg hindi pa namin halos naiiwan 
ang paganismo para sa Islam." 




33 



KABANATA X 



Tungkol sa Pagpatay Para sa Iba at 
Hindi Para kay Allah 



Sinabi ni Allah-/a 'ala-: "Sabihin, ang aking 
salat. ang aking panalangin, tunay na ang aking 
buong buhay at kamatayan ay para lahat kay Allah, 
Panginoon ng sanlibutan, sa kanya na walang ibang 
nauugnay."... "Kaya't ipatungkol ang iyong mga 
panalangin sa inyong Panginoon, at pumatay (alang- 
alang sa Kanya'." 

Sa kanyang Sahih ay inilahad ng Muslim mula 
kay 'Ali-RAA- ang sumusunod: "Ipinagkaloob sa 
akin ng Propeta ni Allah -SAAS- ang apat na paghu- 
hukom: Pagkasuklam sa sinumang pumapatay para sa 
iba at hindi para kay Allah! Pagkasuklam sa sinumang 
sumusumpa sa kanyang mga magulang! Pagkasuklam 
sa sinumang kumukupkop sa nakagawangpagkakasala 
na lumalabag sa utos ng Diyos! Pagkasuklam sa sinu- 
mang di-makatarungang bumabago sa mga hangga- 
han ng mga lupain na personal na pag-aari! " 

Iniulat ni Ahmad na isinalaysay ni Tariq ibn 
Shihab na sinabi ng Propeta ni Allah -SAAS-: 
"Ang mga langaw ay naglalaan ng pagkakataon na 
ang isang tao ay matungo sa Paraiso, at ang isa pa ay 



34 



humantong sa Impiyerno. Nang hilingin sa kanya 
na ipaliwanag kung paano ito mangyayari, sinabi ng 
Propeta -SAAS-: "Naparaan ang dalawang lalaki 
sa isang pulutong ng mga tao na may isang diyus- 
diyusan na sa bawat tao na gustong dumaan sa kani- 
lang teritoryo ay nagtatakda sila ng pag-aalay. Nang 
tumutol ang una na wala siyang maiaalay sa diyus- 
diyusan, sinabi sa kanya ng mga tao na kailangang 
mag-alay siya ng kahit ano, kahit na ito ay ilang 
langaw lamang. Kaya t humuli siya ng ilang langaw, 
inialay ang mga ito at siya ay pinaraan. Mangyari 
pang siya ay humantong sa Impiyerno. Nang hili- 
ngin sa isa pa na mag-alay ng isang bagay, tumutol 
siya na hindi siya kailanman makapag-aalay para sa 
kanino man kundi kay Allah lamang. Siya ay pina- 
tay ng mga tao; at siya ay mangy ari pang natungo 
sa ParaisoV' 



Mga Dagdag na Paksa 

1. Ang pagpapaliwanag ng berso, "Sabihin, 'Ang 
aking Salat, ang aking panalangin, tunay na ang 
aking buong buhay at kamatayan...7' 

2. Ang pagpapaliwanag ng berso, "Kaya't ipatung- 
kol ang inyong mga panalangin sa inyong Pangi- 
noon, at pumatay (alang-alang sa Kanya)". 

3. Pagsumpa sa sinumang pumatay para sa iba at 
hindi para kay Allah. 

4. Pagsumpa sa sinumang lumait sa kanyang mga 
magulang, kabilang ang tao na nag-udyok ng 
paglait na iyon sa pamamagitan ng paglait sa 



magulang ng iba kung kaya't siya ay gagantihan 
ng paglait. 

5. Pagsumpa sa sinumang kumukupkop sa muhdith, 
dili iba't ang gumawa ng isang pagkakasala na 
labag sa utos ng Diyos, sa layuning makatakas 
siya sa pagpaparusa. 

6. Pagsumpa sa sinumang di-makatarungang buma- 
go sa mga hanggahan ng mga lupain na personal 
na nag-aari, at sa gayon ay makalito sa mga ito 
upang magkaroon ng pakinabang na labag sa 
batas. 

7. Ang pagkakaiba ng pagsumpa sa isang tiyak na 
tao para sa isang tiyak na pagkakasala at ang 
pagsumpa sa mga nakagawa ng mga pagkakasala 
sa kalahatan. 

8. Ang makabuluhang kuwento tungkol sa mga 
langaw. 

9. Na ang taong nag-alay ng mga langaw sa diyus- 
diyusan upang makaligtas sa banta ng mga suma- 
samba sa diyus-diyusan ay humantong sa im- 
piyerno kahit hindi niya gusto ang kanyang 
ginawa. 

1 0. Pagtaya sa antas ng shirk sa kalooban ng mga 
Muslim. Ang pagtitiis nila sa pagka-martir at 
ang pagtutol sa hinihingi ng mga sumasamba 
sa diyus-diyusan, kahit na ang kailangan lamang 
sa huli ay panlabas na kilos. 

11. Na ang humantong sa impiyerno ay isang Mus- 
lim. Kung hindi ay hindi sasabihin ng Propeta 
na ang taong humantong sa impiyerno ay dahil 
lamang sa pag-aaJay ng mga langaw. 



36 



12. Ang kuwentong ito ay isang katunayan ng isa 
pang haditK dili iba't "Ang Paraiso ay mas 
malapit sa tao kaysa sa kanyang talampakan. 
At gayundin ang Impiyerno." 

13. Na ang higit na kailangan ay ang niloob ng puso, 
kahit na sa mga sumasamba sa diyus-diyusan. 



37 



KABANATA IX 



Hindi Magagawa ang Pagpatay 
Alang-alang Kay Allah Kung Ito ay 
Ginagawa Alang-alang Sa Iba 



Sinabi ni Allah -ta'ata< "Huwag kailanman sa- 
samba doon..." 

Inilahad ni Abu Dawud na sinabi ni Thabit 
ibn al Dah-hak-RAA-: "Nangako ang isang lalaki na 
mag-aalay ng isang kamelyo sa isang lugar na tinata- 
wag na Buwanah, at hiningi niya ang pahintulot ng 
Propeta ukol dito. Itinanong ng Propeta -SAAS-: 
'May diyus-diyusan ba ang lugar na iyon na tulad 
ng sa Jahiliyyah?' Sumagot ang lalaki, *WaIa\ Nag- 
tanong uli ang Propeta: 'Nagdaraos ba ng piging 
ang mga di-sumasampalataya sa lugar na iyon?' 
Sumagot uli ang lalaki. 'Hindi'. Pagkaraan ay sinabi 
ng Propeta: c Sige, tuparin mo ang iyong pangako. 
Ang mga pangako na hindi dapat tuparin ay yaong 
sumusuway kay Allah, o yaong hindi kayang tuparin 
ng tao\ ' 

38 



Mga Dagdag na Faksa __ 

1. Ang pagpapaliwanag ng bcrso "Huwag kailan- 
man sasamba doom." 

2. N.a ang pagsuway kay Allah, gayundin ang pag- 
talima, ay may tunay na naidudulot sa mundo. 

3. Ang pagtukoy ng pinag aalinlangang suliranin sa 
maliwanag na suliranin, na lulutasin sa pain am a- 
gitan ng pagtaya. 

4. Ang magagawang paghingi ng mga dctalyc sa 
mufti kailanma't kinakailangan. 

5. Ang mga pangako na tumutukoy sa lugar ng 
katuparan ay matuwid hangga't walang mga 
legal na hadlang. 

6. Ang labag na pagtupad sa isang pangako sa 
isang lugar na kinaroroonan ng isang diyus- 
diyusan, o dating mayroong diyus-diyusan. 

7. Ang labag na pagtupad sa isang pangako sa 
isang lugar na pinagdausan ng piging ng mga di- 
sumasampalataya, kahit Hindi na i to ginagawa 
sa ngayon. 

8. Ang labag na pagtupad sa isang pangako na gina- 
wa sa ganoong lugar sapagkat ang pangako sa 
katunayan ay labag. 

9. Babala laban sa panggagaya sa mga di-sumasam- 
palataya sa mga pagdiriwang nito, kahit Hindi 
sinasadya. 

10. Hindi matuv/id ang anumang pangako kung ang 
nilalaman nito ay labag. 

11. Hindi matuwid ang anumang pangako sa tao 
kung ang pagtupad nito ay nagtatakda ng Hindi 
niya maga^awa. 

39 



KABANATA XV 



"Iuugnay Ba Nila (sa Akin) ang mga 
Hindi Lumalang Bagkus ay Nilalang? 
Ang Mga hindi Makapagdudulot sa 
Kanila ngTagumpay?" 



Sinabi ni Allah-ta'afo-: "Yaong mga iba kay 
Allah, na tinatawagan ninyo bukod sa Kanya, ay 
wala ni katiting na kapangyarihan". 

Sa Sahih ay iniulat na sinabi ni Anas: "Sa Laba- 
nan sa Uhud ay tinamaan ang Propeta at nasira ang 
isang bagang niya. Sumigaw siya na mabigat ang kalo- 
oban: 'Paano magtatagumpay ang isang lipi na nana- 
kit sa kanilang propeta?" Kasunod nito ay isiniwalat 
ang berso: "Ang bagay na ito ay wala sa inyong 
kapangyarihan". 

Iniulat na minsan ay narinig ni Ibn 'Umar-RAA- 
na sinabi ng Propeta ni Allah, nang mag-angat ito ng 
ulo mula sa pagkakaluhod (ruku) sa panalangin sa 
umaga: "Nawa'y marinig ni Allah ang pumupuri 
sa Kanya; O Panginoon, Sumaiyo ang pagpuri. O 
Panginoon, isumpa Mo sila. "Noon isiniwalat ni 
Allah ang berso sa Koran: 44 Ang bagay na ito ay 
wala sa inyong kapangyarihan" Sa isang pangatlong 
ulat ay isinumpa ng Propeta sina Safwan ibn Umay- 



46 



yah, Suhayl ibn 'Amir at al Harith Ibn Hisham, na 
sa gayon isiniwalat ang naturang berso. 

Iniulat ni Abu Hurayrah-RAA- na nang isiwalat 
ang berso "At balaan ang inyong mga kaanak at 
kalipi," ay tumindig ang Propeta ni Allah at sinabi 
ang mga sumusunod o katulad na salita: "lipi 
ng Quraysh! Iligtas ang inyong mga kaluluwa. Ang 
kaugnayan ko sa inyo ay hindi isinasaalang-alang 
ni Allah. O 'Abbas ibn 'Abd al Muttalib, ang kaugna- 
yan ko sa iyo ay hindi isinasaalang-alang ni Allah. 
O Safiyyah, aking tiyahin, ang kaugnayan ko sa iyo 
ay hindi isinasaalang-alang ni Allah. O Fatimah, 
aking anak, hilingin mo sa akin ang alinmang bahagi 
ng aking kayamanan at ito ay ibibigay ko sa iyo; 
ngunit tungkol sa sarili mong kaligtasan, ang kaug- 
nayan ko sa iyo ay hindi isinasaalang-alang" 



Mga Dagdag na Paksa 



1 . Ang pagpapaliwanag ng dalawang berso. 

2. Ang kasaysayan ng Uhud. 

3. Ang mapagpakumbabang panalangin ng pinaka- 
dakilang Propeta at ang "mga amen" ng mga 
pinakadakilang santo. 

4. Na ang mga taong tinatawagan nang laban ay 
mga di-sumasampalataya. 

5. Na sila ay nakagawa ng higit na mabigat na pag- 
kakasala kaysa sa mga ginawa ng maraming di- 
sumasampalataya, tulad ng pananakit nila sa 
kanilang propeta, ng paghahangad nila na pata- 
yin siya, ng pagputol nila sa katawan ng mga 



47 



namatay na Muslim na malalapit nilang kamag- 

anak. 

6. Na sa kabila ng lahat ng ito ay isiniwalat ni 
Allah ang berso, "ang bagay na ito ay wala 
sa inyong kapangyarihan". 

7. Nang isiwalat ang mga salita ni Allah "alinman 
sa patawarin Niya o parusahan ang mga ito", 
pinatawad Niya ang mga ito at sila ay naniwala. 

8. Pananawagan (Qunut) sa panahon ng mga kapa- 
hamakan. 

9. Pagbanggit sa pangalan ng pinananawagan nang 
laban sa salat. 

10. Pananawagan sa sumpa ng Diyos sa isang nata- 
tanging tao. 

1 1 . Ang kalagayan ng Propeta sa pagsisiwalat ng 
berso "At balaan ang inyong mga kaanak at 
kalipi". 

12. Ang pagiging dibdiban ng Propeta tungkol 
dito, at ang paggawa niya noon na dahilan la- 
mang doon ay matuturing na kabaliwan. Ang 
katumpakan ngayon ng paliwanag. 

13. Ang pahayag ng Propeta sa malapit na kaanak 
at sa malayong kapwa: "Ang kaugnayan ko sa 
inyo ay hindi isinasaalang-alang ni Allah," 
kahit na sa kanyang anak na si Fatimah. Ang 
ganitong tapat na pagpapahayag ng katotohanan 
ng Puno ng mga Propeta hinggil sa Ina ng Kaba- 
baihan ay may malaking pagkakaiba sa pagka- 
kaugnay ng mga taong makapangyarihan sa ka- 
salukuyang daigdig. Sa gayon ay lalong tumiting- 
kad ang katotohanan ng tawhid at ang pamumu- 
kod ng Islam. 

48 



K AB AN ATA XVI 

"Kapag (sa Araw ng Paghuhukom) 
ay Nawala ang Takot sa Kanilang 
mga Puso at Itanong sa Kanila: 
Paano kayo Hinatulan ng Inyong 
Panginoon? Sumagot Sila: 4 Maka- 
tarungan. Si Allah ang Pinakama- 
taas, ang Pinakadakila'". 

Sa Sahih ay iniulat na isinalaysay ni Abu Huray- 
rah-RAA- na sinabi ng Propeta-SAAS-: "Pagsapit ng 
paghuhukom ng Diyos, papagaspas ang pakpak ng 
mga anghel sa pangangayupapa. Sa mga hinukuman 
ay tatanggapin nila ang paghuhukom nang mapayapa 
at nasisiyahan. Mawawala ang takot sa kanilang mga 
puso. Kapag tinanong sila Taano kayo hinatulan ng 
iyong Panginoon?' sumagot sila: 'Makatarungan! Si 
Allah ang pinakamataas, ang Pinakadakila'. Ang pag- 
huhukom ay lihim na narinig ng patung-patong na 
mga alipuris ni Satanas, at ito ay pinakialaman nila, 
binigyan ng ibang kahulugan at ipinasa sa demonyo 
sa ibaba, at pababa nang pababa hanggang sa makara- 
ting sa manghuhula o salamangkero ilang saglit 
bago ito tamaan ng tala at pigilin ang pagpapasa. 
Sa gayon, bago ito sumapit sa lupa ay lalos na ang 
mensahe subalit ito ay pinaniniwalaan pa rin ng mga 
bulag na tagapakinig nito". 

Iniulat ni Al Nawwas ibn Sam'an-RAA- na 



49 



sinabi ng Propeta ni Allah-SAAS-: "Kapag may gus- 
tong isiwalat si Allah sa tao, binibigkas Niya ang mga 
salitang isisiwalat Dahil dito ay nangangatal ang kala- 
ngitan, sa takot sa kanya. Nawa'y purihin at dakilain 
Siya! Nang sumapit ang salita ng Diyos sa mga nasa 
langit, sila ay nangabigla at nagpatirapa. Ang unang 
nag-angat ng ulo ay ang anghel na si Jibril, na itinalaga 
ni Allah na maghatid ng isiniwalat. Pagkaraan ay 
dinaanan ni Jibril ang ibang anghel sa iba't ibang 
kalangitan, at sa bawat himpilan ay tinanong siya, 
'Ano ang sinabi ng Ating Panginoon, O Jibril?, 
Sumagot siya: 'Sinabi Niya ang katotohanan; Siya 
ang Pinakamataas, ang Pinakadakila' at inulit ng 
lahat ang kanyang sinabi. Pagkatapos ay tumuloy 
si Jibril sa patutunguhan niya na utos ni Allah, 
ang Pinakamataas". 



Mga Dagdag na Paksa 

1. Ang pagpapaliwanag. ng berso, "Kapag nawala 
ang takot sa kanilang mga puso..." 

2. Ang mabisang puwersa ng pahwanag ng berso 
laban sa shirk, laluna laban sa pag-asa sa pama- 
magitan ng mga santo. Ang berso ay malimit na 
sinasabi na sumisira sa suhay ng shirk. 

3. Ang pagpapaliwanag ng mga salita: "Sumagot 
sila: 'Makatarungan! Si Allah ang Pinakamataas, 
ang Pinakadakila'. " 

4. Ang dahilan ng pagtatanong sa kanila. 

5. Na sinagot sila ni Jibril, 'Ganito ang sinabi ni 
Allah, kaya". 



50 



6. Na ang unang nag-angat ng ulo pagkaraan ng 
pagpapatirapa ay si Jibril. 

7. Na inilahad ni Jibril ang balita sa lahat ng nasa 
langit sapagkat tinanong siya ng mga ito. 

8. Na ang pagkagulat sa sinabi ng Diyos ay lumu- 
lukob sa lahat ng kalangitan at sa mga nilikha 
doon. 

9. Ng kalangitan na nangangatal sa mga salita ni 
Allah. 

10. Na si Jibril ang naghatid ng mga isiniwalat na 
salita nang utusan siya ni Allah na gawin iyon. 

1 1 . Arig lihim na pakikinig ng mga demonyo. 

12. Na sila ay patung-patong. 

13. Paghahatid sa mga tala. 

14. Na kung minsan ay tumatama ang tala sa de- 
monyo bago niya maihatid, at kung minsan ay 
pagkahatid niya, ng salita sa kanyang sugong 
tao. 

15. Na maaaring kung minsan ay sinasabi ng mang- 
huhula ang katotohanan. 

16. Na kasabay ng katotohanang iyon ay daan- 
daang kasinungalingan ang sinasabi ng manghu- 
hula. 

17. Na kung minsan ay totoo ang mga kasinunga- 
lingan ng manghuhula, subalit sa bisa lamang ng 
narinig mula sa kalangitan. 

18. Ang pagtanggap ng mga tao sa kasinungalingan; 
ang pagkaakit nila sa minsang pagsasabi ng kato- 
tohanan ng manghuhula, at ang pagkalimot sa 
natitirang siyamnapu't siyam na hindi katoto- 
hanan. 



51 



19. Na ang salita ay nagpapasalin-salin sa mga tao, 
isinasaulo at ginagamit sa kapakinabangan. 

20. Pagtatakda ng mga banal na katangian, laban sa 
walang kinikilingang (muattilah) mga pahayag 
ni al Ash'ariyyah. 

21. Na ang pagkagulat at pangangatal ng langit ay 
bunga ng takot sa Makapangyarihang Allah. 

22. Na ang lahat ng nilikha sa langit ay nagpapati- 
rapa pagkarinig sa salita ni Allah. 



KABANATA XVII 



Pamamagitan 



Sinabi ni Allah -Nawa'y purihin at luwalhatiin 
Siya-: "Dalhin ninyo ito (Koran) sa mga natatakot 
sa paghuhukom ng kanilang Panginoon, bilang isang 
babala. Bukod sa Kanya, sila ay walang kaibigan 
ni tagapamagitan... Sabihin, Kay Allah ang lahat ng 
pamamagitan\.. Sino ang mangangahas mamagitan 
sa kanya maliban kung inihahabilin o ipinahihintulot 
Niya? ... At ilang anghel sa langit ang mabibigong 
mamagitan para sa akin, kung hindi sila pinahihintulu- 
tan ni Allah at nasisiyahan sa kanilang pamamagi- 
tan?... Sabihin: 'Manawagan sa iba na bukod kay 
Allah na sinasabi ninyo (na makatutulong sa inyo). 
Matutuklasan ninyo na wala sila ni katiting na ka- 
pangyarihan, maging sa langit o sa lupa?"' 

Sinabi ni Abu al 'Abbas: "Itinanggi ni Allah 
ang lahat ng sinasabi ng mga di-sumasampalataya 
hinggil sa mga kapangyarihan ng mga pinararangalan 
nila bukod sa Kanya. Walang sinuman, bukod sa 
Kanya, ang may pag-aari o kapangyarihan, walang 
sinumang makatutulong sa kanila. Tanging pamama- 
gitan ang nalalabi. Subalit pinatunayan Niya na ito 
ay tataglayin lamang ng pinagkalooban ng kaukulang 
pahintulot na mamagitan, tulad ng sinabi Niya: 



53 



*Walang sinumang makapamamagitan kay Allah mali- 
ban kung gusto Niyang ipahintulotV 

Bilang pangkalahatar g kaurian ng Araw ng 
Paghuhukom na pinaniniwalaan ng mga di-suma- 
sampalataya, ang pamamagitan ay itinatanggi ng 
Koran. Ipinabatid sa atin ng Propeta -SAAS- na sa 
Araw na iyon, "ay ihaharap siya kay Allah. Magpapa- 
tirapa muna siya at pupurihin si Allah, sa halip na 
humiling na mamagitan. Pagkaraan ay sasabihin sa 
kanya: Tumindig ka' Ngayon ay magsalita ka at ito 
ay diringgin. Humiling ka at ito ay ipagkakaloob. 
Mamagitan ka at ito ay igagawad'" 

Sinabi ni Abu Hurayrah -RAA- sa Propeta 
-SAAS-: "Sino ang pinakamapalad na tao na nagka- 
mit ng iyong pamamagitan?" Sumagot ang Propeta: 
"Siya na matapat na maninindigan na walang ibang 
Diyos kundi si Allah." Sa gayon, ang pamamagitan 
ay nauukol sa mga tapat na sumasampalataya. Ito ay 
iginagawad sa pahintulot ni Allah; at hindi ito na- 
uukol sa mga nag-uugnay sa iba. Ang katotohanan ay 
iginagawad ni Allah -subhanahu- sa mga tapat na 
sumasampalataya ang pagpapala Niya sa pamamagi- 
tan niya (ng Propetang Muhammad) na pinili Niya 
upang itangi at iangat sa dakilang kalagayan. Tulad 
ng inilalahad sa Koran, at may panahong itinatanggi 
at pinatutunayan sa natatanging pagkakataong may 
tahasang pahintulot ng Diyos, ang pamamagitan ay 
walang shirk. At ito ay ipinagbawal pa ng Propeta 
-SAAS- sa mga tapat na sumasampalataya sa tawhid. 



54 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Pagpapaliwanag ng binanggit sa itaas na mga 
berso ng Koran. 

2. Ang uri ng pamamagitan na itinatanggi. 

3. Ang uri ng pamamagitan na pinatutunayan. 

4. Ang uri ng "dakilang pamamagitan" na nauukol 
sa may magandang kalooban (ng Propeta sa 
Araw ng Paghuhukom). 

5. Ang paglalarawan sa kilos ng Propeta (sa Araw 
na iyon). Sa halip na pamamagitan ay nagsimula 
siya sa pagpapatirapa, at pagkaraan ay pinahin- 
tulutang ilahad ang kanyang pamamagitan. 

6. Sino ang higit na karapat-dapat dito? 

7. Ito ay hindi nauukol sa nag-uugnav sa iba. 

8. Ang tunay na uri nito. 



55 



KABANATA XVIII 



"Hindi Ikaw (Muhammad) ang 
Pumapatnubay sa mga Minamahal 
Mo sa Pananampalataya. Subalit 
Papatnubayan ni Allah ang 
Sinumang Loloobin Niya ..." 

Sa Sahih ay iniulat ni Ibn al Musayyib mula sa 
kanyang ama na nang malapit nang mamatay si 
Abu Talib ay nilapitan siya ng Propeta ni Allah 
-SAAS- at nakita na kasama niya sina 'Abdullah ibn 
Abu Umayyah at Abu Jahl. Sinabi ng Propeta: 
l O amain, magpatunay ka na walang ibang Diyos 
kundi si Allah, at sa gayon ay makapagsumamo ako 
sa Kanya para sa iyo.' Sumagot si Abu Talib: "Ta- 
talikuran mo ba ang relihiyon ni 'Abd al Muttalib? ' 
Inulit ng Propeta -SAAS- ang kahilingan. Matatag na 
inulit-ulit ni Abu Tahb: 'Matapat sa relihiyon ni 'Abd 
al Muttalib.' hanggang sa malagutan siya ng hininga. 
Sinabi ng Propeta: 'Subalit patuloy kong ipanana- 
langin ang pagpapatawad sa iyo hangga't hindi ipinag- 
babawal na gawin ko iyon.' Noon isiniwalat ni Allah 
-nawa'y purihin at luwalhatiin Siya -ang berso: 
'Hindi pinahihintulutan ang Propeta at ang mga suma- 
sampalataya na ipanalangin ang pagpapatawad sa mga 
di-sumasampalataya;' at tungkol kay Abu Talib: 
56 



'Hindi ikaw (Muhammad) ang pumapatnubay sa mga 
minamahal mo sa pananampalataya. Subalit papat- 
nubayan ni Allah ang sinumang loloobin Niya'." 

Mga Dagdag na Paksa 

1. Ang pagpapaliwanag ng berso sa Koran: "Hindi 
ikaw ang pumapatnubay sa mga minamahal 
mo..." 

2. Ang pagpapaliwanag ng berso sa Koran: "Hindi 

pinahihintulutan ang Propeta at ang mga suma- 
sampalataya na ipanalangin ang pagpapatawad sa 
mga di-sumasampalataya." 

3. Ang malaking katanungan sa kahulugan ng utos 
ng Propeta sa kanyang amain: "Sabihin, 'Wa- 
lang ibang Diyos kundi si Allah," na tinutu- 
tulan ng mga nagsasabing nakaaalam. 

4. Na alam ni Abu Jahl at ng mga kasama niya 
ang hangarin ng Propeta nang hilingin niya sa 
kanyang amain na sambitin"Walang ibang Diyos 
kundi si Allah." Sa gayon ay inihantad ni Allah 
ang kapangitan ng tao na ang kaalaman sa diwa 
at pinagmulan ng Islam ay mababa kaysa kay 
Abu Jahl. 

5. Ang pagmamalasakit ng Propeta na magbalik- 
loob ang kanyang amain sa Islam. 

6. Ang pagpapabulaan sa pahayag na si Abd 
al Muttalib at ang kanyang mga ninuno ay 
napasakop sa Islam. 

7. Na ang Propeta -SAAS- ay nanalangin para sa 
pagpapatawad sa kanya (kay 'Abd al Muttalib), 
subalit tinanggihan ni Allah ang panalangin 

57 



at pinagbawalan ang Propeta na ulitin iyon. 

8. Ang pinsalang magagawa ng masasamang tao sa 
kanino man. 

9. Ang pinsala ng pagpapalakas sa mga pinuno at 
sa mga ninuno. 

10. Ang kasinungalingan ng salungat na pahayag, 
higit sa lahat ay ang pahayag ni Abu Jahl hinggil 
dito. 

11. Ang katibayan na ang kabuluhan ng mga gawa 
ay nasasalalay sa kanilang wakas. Kung nagpa- 
tunay si Abd al Muttalib sa hinihiling sa kanya, 
malamang na siya ay naligtas. 

12. Ang kinalalagyan nitong (huling) paliwanag 
sa puso ng mga naliligaw ng lan das. Nalalahad 
sa kuwento na hindi sila nakipagtalo sa kanya 
maliban sa batayan nito, sa kabila ng labis at 
paulit-ulit na pagsasalita ng Propeta. Dahil sa 
lawak at linaw ay tinakdaan nila ang pagtatalo 
dito. 



KABANATA XIX 



Ang Sanhi ng Di-Pananampalataya 
ay ang Pagpapalabis sa Kabuluhan 
ng Banal 

Sinabi ni Allah -Nawa'y purihin at luwalhatiin 
Siya-: "O Lipi ng Aklat, Huwag magpapalabis sa 
relihiyon." Sa Sahih ay may puna si Ibn Abbas 
-RAA- tungkol sa berso. "At sinabi nila: 'Huwag 
tatalikuran ang inyong mga diyos, maging si Wadd, 
Suwa', Yaghuth, Ya'uq, o si Nasr," tulad sa sumusu- 
nod: "Ito ay pangalan ng mga banal na tao, mga 
supling ni Nuh. Nang sila ay mamayapa, hinikayat 
ni Satanas ang kanilang lipi na magtayo ng mga 
estatwa bilang parangal sa mga ito at pangalanan ang 
mga estatwa ng ngalan ng mga namayapa. Nang 
lumaon, nang makalimutan ang kanilang mga pinag- 
mulan, ang labis na pagtatangi sa mga ito ay nauwi 
sa pagsamba." 

Iniulat ni Ibn al Qayyim mula sa Muslim at sa 
al Bukhari na pagkamatay ng maraming ninuno 
ay nagtayo ng mga estatwa nila sa kanilang mga 
puntod at nang lumaon ay sinamba ang mga ito na 
mga diyus-diyusan. Iniulat ni 'Umar na sinabi ng 
Propeta -SAAS-: "Huwag ninyo akong palalakasin 
na tulad ng pagpapalakas ng mga Kristiyano sa anak 

59 



ni Maryam, ako ay isa lamang nilalang. Tawagin ninyo 
ako na nilalang ng Diyos, ang kanyang alagad at 
sugo." Idinagdag niya na ipinayo ng Propeta -SAAS-: 
"Huwag magpapalabis (sa mga bagay na nauukol sa 
relihiyon). Ang mga sinundan ninyo ay nasawi dahil 
sa kanilang pagpapalabis." Iniulat ng Muslim mula 
kay Ibn Mas'ud na sinabi ng Propeta -SAAS-: "Ang 
mga nagpapalabis ay nasawi" at tatlong ulit na sina- 
bi ito. 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Na sinumang nakauunawa sa sinundan at susu- 
nod na mga kabanata ay nakababatid sa pamu- 
mukod ng Islam, kumikilala sa dakilang kapang- 
yarihan ni Allah at sa kakayahan Niya na ba- 
guhin ang kalooban ng sangkatauhan. 

2. Na ang unang shirk sa kasaysayan ay naganap 
kaugnay sa banal. 

3. Ang unang pagbabago sa relihiyon na ipina- 
ngangaral ng mga propeta, kahit na ang mga ito 
ay isinugo ni Allah. 

4. Ang pagtanggap sa mga maling pagbabago, 
kahit na ang mga ito ay lumilihis sa mga naka- 
takdang batas at lumalabag sa likas na katwiran. 

5. Na ang sanhi ng lahat ng ito ay ang paghahalo 
ng totoo sa mali. Ang una ay pagpapahalaga 
sa banal; at ang ikalawa ay isang gawa ng maru- 
nong na may mabuting lay on, na ipinagkamali 
sa ibang bagay ng mga sumunod na henerasyon. 

6. Ang pagpapaliwanag ng berso mula sa surah 
"Nuh". 

60 



7. Ang katangian ng tao na tumututol sa katoto- 
hanan at gumagawi sa kasinungalingan. 

8. Ang tradisyunal na kinikilalang katibayan na ang 
maling pagbabago ay humahantong sa di pa- 
nan ampalataya. 

9. Ang pagtiyak ni Satanas ng ganap na kahahan- 
tungan ng pagbabago sa kabila ng mabuting 
hangarin nito. 

10. Ang pangkalahatang simulain na pagbabawal ng 
pagpapalabis at kaalaman sa mga kahihinatnan 
nito. 

11. Ang kasamaan ng matagal na mga pagdalaw sa 
mga puntod, kahit na ito ay may mabuting 
layon. 

12. Ang katalinuhan ng pagbabawal sa mga estatwa 
at pag-aalis ng mga ito upang hindi makita. 

13. Ang kahalagahan ng ulat na ito at ang patuloy 
na paggunita dito. 

14. Ang lubhang kakatwang kalagayan ng mga 
bumasa ng kasaysayan sa mga aklat ng banal na 
kasulatan at sa kabila ng kaalaman nila sa napa- 
paloob na mga kahulugan ay naniniwala na ang 
lipi ni Nuh ang nakagawa ng pinakamabuting 
paraan ng pagsamba, na ang ipinagbawal ni 
Allah at ng Kanyang Propeta ay hayag at mali- 
naw na di-pananampalataya lamang na paglabag 
ng kinauukulan. Ito ay waring inihiwalay ni 
Allah ang kanilang kalooban sa katwiran nila. 

15. Paglilinaw na wala silang ibang hinahangad kundi 
ang pamamagitan. 

16. Ang kanilang palagay na ang unang nagtakda ng 



61 



mga diyus-diyusan ay walang ibang nilalayon. 

17. Ang dakilang kaluwalhatian ng aral ng Propeta. 
"Huwag ninyo akong palalakasin na tulad ng 
pagpapalakas ng mga Kristiyano sa anak ni 
Maryam". Nawa'y sumakanya ang kapayapaan 
at pagpapala ni Allah dahil sa napakalinaw na 
paghahatid ng mensahe. 

18. Ang payo niya sa atin na ang pagpapalabis sa 
relihiyon ay nagdudulot ng kapahamakan. 

19. Ang paliwanag na sila (ang mga diyus-diyusan) 
ay hindi sinamba kundi nang makalimutan ang 
kaalaman ng pinagmulan nila. Ang kahalagahan 
ng kaalaman sa kasaysayan at ang kawalang- 
halaga ng pagkawala nito. 

20. Na ang sanhi ng pagkawala ng kaalaman ay 
ang panahon (ang pagkamatay ng mga tauhan 
nito). 




62 



KABANATA XX 



Ang Pagsumpa sa Sumasamba sa 
Diyos sa Puntod ng Banal at Laluna 
sa Sumasamba sa Huli 



Sa Sahih ay iniulat ni 'A'ishah-RAA-": "Sinabi 
ni Umm Salmah sa Propeta ni Allah-SAAS- na nakita 
niya sa Abyssinia ang isang simbahan na puno ng 
imahen at estatwa. Sinabi ng Propeta: "Sila ang pina- 
kamasama sa lahat ng nilalang: 'Kapag ang isang banal 
na kasapi ng kanilang pangkat ay namatay, sila ay 
nagtatayo ng simbahan sa ibabaw ng puntod nito at 
inilalagay nila rito ang lahat ng uri ng imahen para 
sa kanya. Pinagsasama nila ang dalawang pagkakasala 
na pagsamba sa puntod at paglalagay ng mga imahen' " . 

Gayundin, iniulat ng dalawang Sahih mula kay 
'A'ishah, mula kay Umm Salmah, na nang magkaroon 
ng karamdaman ang Propeta-SAAS- ay tinakpan niya 
ang kanyang mukha ng itim na tela hanggang sa 
hindi siya makahinga. Pagkaraan ay sinabi niya, 
habang iniaalis ang tela: "Sumpain ang mga Hudyo 
at Kristiyano na ginawang sambahan ang mga puntod 
ng kanilang mga propeta, Huwag kayong gagaya sa 
kanila". Inilahad sa hadith na ito ang dahilan kung 



63 



bakit hindi nakaangat sa lupa ang kanyang puntod; 
sapagkat pinangangambahan na baka ito gawing 
isang moske". 

Iniulat ng Muslim mula kay Jundub ibn fc Ab- 
dulla na narinig niyang sinabi ng Propeta, limang 
araw bago ito mamatay: "Ipinahahayag ko saksi si 
Allah na sinuman sa inyo ay hindi ko itinuring na 
aking Khalil (natatanging malapit na kaibigan). Ako 
ay itinuring ni Allah na khalil Niya, tulad ng pagtu- 
tu ring Niya kay Ibrahim. Kung ito ay gagawin ko, 
ang magiging khalil ko ay si Abu Bakr. Cinagawang 
sambahan ng mga nauna sa inyo ang puntod ng kani- 
lang mga propeta. Huwag kayong susunod sa kanila". 

Kaya't ipinagbawal ng Propeta ang gawang iyom 
at isinumpa ang taong gagawa nito. Ganoon din ang 
pagsasagawa ng salat sa isang puntod, kahit na walang 
itinayong moske sa lugar na iyon. Iyon ang kahulugan 
ng pahayag, "Pinangangambahan na baka ito gawing 
isang moske". Ang mga kasama ay hindi dapat mag- 
tayo ng moske sa puntod ng Propeta. Ang alinmang 
lugar ay isang moske kung ang layon ay ukol sa 
salat, o kung isinasagawa dito ang salat, tulad ng 
sinabi ng Propeta-SAAS-: lt Sa akin ang buong mundo 
ay isang moske, isang lugar na malinis (sa pagsasa- 
gawa ng salat '. " 

Iniulat ni Ahmad sa pamamagitan ng matatag 
na isnad na buhat pa kay Ibn Mas'ud ang sumusunod 
na marfu % hadith ng Propeta: "Masasaksihan ng 
ilang pinakamasamang tao ang pagdatal ng Oras, 
gayundin ang mga nagtuturing sa kanilang mga pun- 
tod na mga moske". Ang hadith na ito ay iniulat 



64 



din ni Abu Hatim sa kanyang Sahih. 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Ang pahayag ng Propeta tungkol sa tao na 
nagtayo ng isang moske, na may mabuting ha- 
ngarin, upang dito sambahin si Allah sa puntod 
ng isang banal na tao. 

2. Ang pagbabawal sa mga imahen. Ang bigat ng 
pagkakasala. 

3. Ang katalinuhan ng pagbibigay-diin ng Propeta: 
Ipinakita muna niya kung paano nangyayari 
ang kasamaan. Limang araw bago siya mamatay 
ay inulit niya ang pagbabawal. Waring Hindi 
pa nasisiyahan sa lahat ng ito, ang mga huling 
pahayag niya ay naglalayong patotohanan ang 
kanyang naunang paninindigan. 

4. Ang pagbabawal niya sa gayong paggamit ng 
kanyang sariling puntod, kahit hindi pa naita- 
tayo ang puntod. 

5. Na ito ang kinagawian ng mga Hudyo at Kristi- 
yano sa puntod ng kanilang mga propeta. 

6. Ang pagsumpa sa kanila ng Propeta dahil sa 
gawang iyon. 

7. Ang hangarin niya ay balaan tayo laban sa katu- 
lad na paggamit sa kanyang puntod. 

8. Ang dahilan ng hindi pag-aangat ng kanyang 
puntod. 

9. Ang mga kahihinatnan ng pagtuturing sa puntod 
na isang moske. 

10. Ang pagsasama niya sa mga tagasunod ng gawang 



65 



ito sa mga labi ng Huling Oras. Ang pagtukoy 
niya sa kailangang shirk at ang mga ibubunga 
nito bago ito maganap. 

1 1 . Ang pagtanggi niya sa dalawang pinakamasa- 
samang sekta, sa kanyang talumpati limang araw 
bago siya mamatay. May mga paham na inalis 
ang dalawang kinauukulang sekta sa 72 pangkat 
(na binubuo ng mga Muslim) at tinukoy ang 
mga ito na Rafidah at Jahmiyyah. Dahil sa 
nauna, na unang nagtayo ng mga moske sa 
mga puntod, ay nagkaroon ng shirk sa mga 
Muslim. 

12. Ang matinding hirap ng pagkamatay nasumapit 
sa Propeta ni Allah-SAAS. 

13. Ang pakikipagkaibigan ng kanyang mga kasama 
na pagpapala sa kanya. 

14. Ang pagpapaliwanag na ang pakikipagkaibigang 
iyon ay nakahihigit sa pagmamahal. 

15. Ang pagpapaliwanag na pinakamatalik niyang 
kaibigan si (Abu Bakr) al Siddiq. 

16. Ang pagbanggit sa kanyang kalipato (paghalili 
sa Propeta). 



KABANATA XXI 



Dahil sa Labis na Paggalang sa mga 
Puntod ng mga Santo ay Nagiging 
mga Diyus-diyusan ito na 
Sinasamba 



Iniulat ni Malik sa kanyang Muwatta na sinabi 
ng Propeta ni Allah-SAAS-: "0 Panginoon! Nawa'y 
huwag maging layon ng pagsamba ang aking puntod. 
Ang pagkapoot ni Allah ay natutuon sa mga nagtu- 
turing na mga moske ang puntod ng kanilang mga 
santo". Iniulat ni Ibn Jarir (al Tabari) mula sa Suf- 
yan, mula kay Mansur, mula kay Mujahid, ang tung- 
kol sa berso "Isaalang-alang sina at Lat at al MJzza..." 
Kaya't sinabi ng Propeta: "Noon ay inaasikaso niya 
(alinman sa mga diyos na ito) ang mga peregrino 
sa pamamagitan ng paghahanda ng tinapay para 
sa kanila. Nang mamatay siya ay nagsimula silang 
mamalagi sa kanyang puntod ng matagal na pagda- 
law" Ito rin ang iniulat ni Abu al Jawza mula kay 
Ibn 'Abbas. 

Iniulat ni Ibn 'Abbas-RAA- na isinumpa ng Pro- 
peta-SAAS- ang mga babae na dumadalaw sa mga 
puntod, gayundin ang mga lalaki, na nagtayo ng 
moske at naglagay ng ilaw sa mga iyon. Ang hadith 
na ito ay pinatutunayan ng mga may-akda ng Sunan. 

67 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Ang pagpapaliwanag ng mga diyus-diyusan. 

2. Ang pagpapaliwanag ng pagsamba. 

3. Na ang Propeta-SAAS- ay hindi nanawagan kay 
Allah maliban kung may napipintong panganib. 

4. Ang pagsasama niya sa kategoryang ito (ng 
napipintong panganib) ng pagtuturing na mga 
moske ang mga puntod. 

5. Ang malaking pagkapoot ng Dakilang Maykapal. 

6. Ang mga paraan ng pagsamba kay al Lat, ang 
pinakadakilang diyus-diyusan (bago sumapit ang 
Islam). 

7. Na ang pinagmulan nito ay ang puntod ng isang 
banal na tao. 

8. Na ito ang pangalan ng tao na nakalibing sa 
puntod n a iy on. 

9. Ang kahulugan ng pagtawag dito sa pangalan 
nito. Ang pagsumpa sa mga babaing dumada- 
law sa mga puntod. 

10. Ang pagsumpa sa paglalagay ng mga ilaw sa mga 
puntod. 



KABANATA XXII 



Ang Pangangalaga ng Propeta sa 
Tawhid at sa Paghadlang niya sa 
mga Daan Tungo sa Shirk 

Sinabi ni Allzh-ta'ala-: "Ngayon ay napasainyo 
ang isang Propeta na nagmula sa inyo. Ikinalulungkot 
niya na kayo ay masasawi..." 

Iniulat ni Abu Hurayrah-RAA- na sinabi ng 
Propeta-SAAS-: "Huwag magtatayo ng mga puntod 
sa inyong mga tahanan. Huwag pagdarausan ng pag- 
diriwang ang alinmang puntod. Manalangin kay Allah 
alang-alang sa akin. Ang inyong mga panalangin ay 
makararating sa akin saanman ninyo gawin ito" 
Itinala ni Abu Dawud ang hadith na ito sa pamamagi- 
tan ng mahusay na isnad tulad ng ginawa ng iba 
pang mapananaligang tagalikom ng hadith. Iniulat 
sa A I Mukhtarah na nakita ni *Ali ibn al Husayn- 
RAA- ang isang lalaki na pumunta sa isang sulok 
malapit sa puntod ng Propeta-SAAS- at bilin sa kan- 
ya: "Gusto mc bang malaman ang isang hadith ng 
Propeta-SAAS- na narinig ko (ang nagsasalaysay) 
na sinabi ng aking ama, mula sa aking lolo? Sinabi ng 
Propeta: 'Huwag pagdarausan ng pagdiriwang ang 
aking puntod, at huwag magtatayo ng mga puntod 



69 



sa inyong mga tahanan. Ang inyong mga pagbati ay 
makararating sa akin saanman kayo naroon!'\ 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Ang pagpapaliwanag ng berso mula sa surah 
"Bara'ah". 

2. Ang paglalayo niya (ng Propeta) ng kanyang 
ummah sa panganib na ito. 

3. Ang kanyang pagmamalasakit, pagdamay at pag- 
mamahal sa atin. 

4. Ang pagbabawal niya ng pagdalaw natin sa 
kanyang puntod sa isang takdang paraan (na 
kasundo ng tawhid bagama't ang pagdalaw 
sa kanya ay isang napakabuluhang gawa. 

5. Ang pagbabawal niya ng labis na pagdalaw natin. 

6. Ang tagubilin niya na pagsasagawa ng mga labis 
na panalangin sa tahanan. 

7. Na sa kanila (mga Kasama) ay hindi dapat isa- 
gawa ang salat sa isang libingan. 

8. Ang paliwanag niya na ang panalangin kay Allah 
para sa kanya at ang pagbati sa kanya ay maka- 
rarating saanman naroroon, gaano man kalayo. 
Kaya't hindi na kailangan ang pisikal na pagla- 
lapit. 

9. Na siya ay nasa al Barzakh sa lugar na iniharap 
sa kanya ang mga gawa ng kanyang mga taga- 
sunod, kabilang ang mga panalangin at pagbati 
ng mga ito. 



70 



KABANATA XXIII 



Na May mga Kabilang sa Ummah 
naSumasamba sa mga Diyus-diyusan 



Sinabi ni Allah-ta'ala-: "Pagmasdan! Ang mga 
pinagkalooban ng bahagi ng Aklat ay naniniwala sa 
pangkukulam at pagsamba sa diyus-diyusan... Bi- 
bigyan ko pa ba kayo ng mga halimbawa na higit na 
masama sa bisa ng paghuhukom na nagmula sa 
Diyos? Sila ang mga isinumpa ng Diyos, na nagpala 
ng poot Niya at sumamba sa mga diyus-diyusan, 
at ginawang mga unggoy at baboy... Sinabi ng mga 
nanaig sa kanila: 'Magtayo tayo sa kanila ng isang 
sambahan'."' 

Iniulat ni Abu Sa'id-RAA- na sinabi ng Pro- 
peta-SAAS-: "Napakadilim ng inyong katayuan 
kaya't tiyak na susunod kayo sa yapak ng mga nauna 
sa inyo, sa bawat hakbang at sa bawat panahon, 
kahit na ang daan ay patungo sa lungga ng buwaya." 
Sinabi niia: "O Propeta ni Allah (ang ibig ba ninyong 
sabihin ay susunod kami sa yapak) ng mga Hudyo 
at Kristiyano?" Siya ay sumagot: "(Kung hindi 
dito), ay kanino?" Iniulat ng Muslim mula kay 
Thawban -RAA- na sinabi ng Propeta-SAAS-: "Ipi- 
nakita sa akin ni Allah-ta'a/a- ang mundo, ang silangan 



71 



KABANATA XXV 



Ang mga Uri ng Pangkukulam 



Iniulat ni Ahmad: "Isinalaysay ni Muhammad 
ibn Ja'far mula kay 'Awf, mula kay Hayyan ibn 
al 'Ala\ mula kay Qatan ibn Qabisah, mula sa kan- 
yang ama, na narinig niyang sinabi ng Propeta-SAAS-: 
"Ang al 'Iyafah, al Tarq, al Tiyarah (tatlong uri ng 
dibinasyon) ay pawang mga halimbawa ng pangku- 
kulam". 

Sinabi ni *Awf: "Ang al *iyafah ay pagpapalipad 
sa isang ibon. Ang al Tarq ay isang linya na iginuhit 
sa lupa. Sinabi ni Al Hasan: "Ang al jibt ay pakiki- 
nig sa tinig ni Satanas" Ang huling paliwanag ay 
pinatunayan sa pamamagitan ng mabuting isnad 
ni Abu Dawud, al Nasa'i at Ibn Hibban sa kanilang 
mga katipunan ng hadith. 

Iniulat ni Abud Waud sa kanyang Sahih na 
isinalaysay ni Ibn 4 Abbas-RAA- na sinabi ng Pro- 
peta-SAAS-: "Ang sinumang huhugot ng anumang 
karunungan mula sa mga bituin ay nakagawa ng 
pangkukulam; higit ang sa isa, higit ang sa kabila." 

Iniulat sa atin ni Al Nasa'i ang hadith ni Abu 
Hurayrah: "Ang sinumang gumawa ng buhol at 



78 



bumuga dito ay nakagawa ng pangkukulam, at sa 
gayon ay ng shirk. Ang sinumang magsuot ng agimat 
o anting-anting ay sasailalini sa kapangyarihan nito- 
(na wala)". Iniulat ng Muslim na narinig ni Ibn 
Mas'ud na sinabi ng Propeta-SAAS-: "Sasabihin ko 
ba sa inyo kung ano ang al 'adh (sa literal na kahulu- 
gan ay pagsisinungaling at, sa pagsasagawa, pang- 
kukulam)? Ito ay pagkakalat ng maling balita na ang 
layon ay pagkakalat ng kasamaan at poof 

Iniulat ng dalawang tagalikom ng Sahih mula 
kay Ibn "Umar-RAA- na sinabi ng Propeta ni Allah- 
SAAS-: "Ang kagalingang magsalita ay maa;.ing 
maging (napakaganda na ito ay tumatayong) pang- 
kukulam". 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Na ang binanggit na tatlong paraan ng dibinas- 
yon ay mga halimbawa ng pangkukulam. 

2. Ang pagpapaliwanag ng tatlong paraan nito. 

3. Ang astrolohiya ay isang uri ng pangkukulam. 

4. Ang paggawa ng mga buhol at ang pagbuga sa 
mga ito ay pangkukulam. 

5. Ang pagkakalat ng maling balita na may masa- 
mang hangarin ay pangkukulam. 

6. May mga uri ng kagalingang magsalita na pang- 
kukulam. 



79 



KABANATA XXVI 



Tungkol sa mga Manghuhula at sa 
mga Katulad Nila 



Iniulat ng Muslim sa kanyang Sahih % mula sa 
ilang asawa ng Propeta-SAAS- na sinabi niya: 'Ang 
sinumang pumunta sa isang manghuhula at naniwala 
sa sinabi nito ay hindi tatanggapin ang kanyang mga 
panalangin sa loob ng susunod na apatnapung araw. 
Isinalaysay ni Abu Dawud sa kanyang Sahih, mula 
kay Abu Hurayrah na sinabi ng Propeta: "Ang sinu- 
mang pumunta sa isang pari (manghuhula) at nani- 
wala sa sinabi nito ay nakagawa ng paglapastangan 
sa Diyos, at itinanggi ang isiniwalat kay Muhammad- 
SAAS" 

Pawang iniulat ng apat pang tagalikom ng 
hadith at ni al Hakim ang hadith ni Abu Hurayrah 
at inuri ito na tunay (sahih) batay sa kanilang paman- 
tayan, gaya ng sumusunod: "Ang sinumang pu- 
munta sa isang manghuhula o pari at naniwala sa 
sinabi ng sinuman dito ay itinanggi ang pagsisiwalat 
ni Muhammad-SAAS-". Iniulat ni Abu Ya'la ang 
gayon ding hadith mula kay Ibn Mas ? ud sa pamama- 
gitan ng mabuting isnad, subalit bilang isang mawquf. 

80 



Iniulat ni 'Imran ibn Husayn ang sumusunod 
na marfu hadith: "Hindi nabibilang sa atin ang may 
paniniwala na anumang danasin niya, kahit mabuti 
o masama, ay isiniwalat sa kanya sa pamamagitan ng 
isang pangitain, pari, manghuhula o mangkukulam; 
na nagsasagawa ng ganoong dibinasyon para sa iba. 
Ang sinumang pumunta sa isang pari at naniwala sa 
sinabi nito, ay itinatanggi ang isiniwalat ni Mu- 
hammad-SAAS". Ang hadith na ito ay isinalaysay 
ni al Bazzar sa pamamagitan ng mabuting isnad, 
ni al Tabarni sa Al Awsat na nagbuhat kay Ibn 
4 Abbas. Subalit ang huling pangungusap ng hadith 
ay hindi isinama sa pangatlong bersiyon. 

Sinabi ni Al Baghawi: "Ang manghuhula (al 
arraf) ay isang tao na nagsasabing nakaaalam iTg 
mga pangyayari tulad ng mga nawawalang bagay, 
ng kinaroroonan ng isang nawawalang hayop, at ng 
katulad na mga pangyayari sa pamamagitan ng mga 
pangitain". May mga tumatawag sa ganoong tao na 
isang pari; subalit ang pari ay isang tao na humuhula 
sa hinaharap, na nagsasapantaha sa mga iniingatang 
lihim ng iba. Sinabi ni Abu al 'Abbas ibn Taymiyyah: 
"Ang al arraf ay tawag sa isang pari, astrologo, mang- 
huhula o sa iba pa na nagsasabing may nalalaman sa 
mga paraang ito" Ayon kay Ibn 'Abbas, ang mga 
tao na nagsasagawa ng astrolohiya at nagmamasid 
sa mga bituin ay: "Sinumang gumagawa ng gin agawa 
nila ay hindi magkakaroon ng kahati sa banal na 
pagpapala". 



81 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Hindi kailanman makapaniniwala ang isang tao 
sa pari at sa iman 

2. Ang panghuhula ay di-pananampalataya. 

3 . Pakikinig sa manghuhula. 

4. Pagsumpa sa tao na pinag-uukulan ng mga pangi- 
tain. 

5. Pagsumpa sa tao na ginagawan ng salamangka. 

6. Pagsumpa sa tao na natutuo ng sining ng "Abu 
Jad" 

7. Pagkakaiba ng pari sa manghuhula. 



^^^^^ 



82 



KABANATA XXVII 



Tungkol sa Nushrah 
(Pagsira sa Gayuma) 



Iniulat ni Ahmad sa pamamagitan ng mabuting 
isnad, at gayundin si Abu Dawud, mula kay Jabir 
na ang Propeta -SAAS-: ay tinanong tungkol sa al 
nushrah o pagsira sa mga gayuma. Sumagot siya: 
"Ito ay kagagawan ni Satanas. "Tinanong si Ahmad 
tungkol dito at siya ay sumagot: "Kinasusuklaman 
ni Ibn Mas'ud ang lahat ng ito". 

Iniulat ni Al Bukhari mula sa Qatadah: "Ti- 
nanong ko si Ibn al Musayyid kung ang isang lalaki 
na ginayuma o nawalan ng kakayahan sa seks ay hindi 
dapat gamutin sa pamamagitan ng nushrah o sa iba 
pang paraan ng pag-aalis ng gayuma?". Sumagot siya: 
'Ito ay mainam kung nilalayon sa isang bagay na 
mabuti. Ang makabubuti ay hindi ipinagbabawal 
(ng Propeta)". Sinabi ni Al Hasan: 'Ang isang mang- 
kukulam lamang ang makasisira sa gayuma ng ibang 
mangkukulam." 

Isinulat ni Ibn al Qayyim. "Ang al nushrah 
ay pag-aalis sa gayuma. Dalawa ang uri nito, Ang una 
ay ang pag-aalis ng gayuma sa pamamagitan ng pag- 



83 



gamit ng isa pang kontra-gayuma, at ito ay mala- 
Satanas at sa gayon ay ipinagbabawal. Ang paglalara- 
wan ni Al Hasan ay nauukol dito, dili iba't ang sina- 
saniban ng gayuma at ang kanyang 'doktor' ay kapwa 
dumudulog kay Satanas at binibigyan siya ng kasi- 
yahan kapalit ng pagsira sa gayuma. Ang ikalawa ay 
binubuo ng ruqyah (pagsira sa gayuma sa pamamagi- 
tan ng paghingi ng tulong sa mga tunay na kapang- 
yarihang espiritwal) sa pamamagitan ng pagbanggit 
ng mga berso mula sa koran, mga gamot na parmas- 
yutikal at gayundin ng mga matuwid na panalangin, 
at ito ay ipinahihintulot. 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Ang pagbabawal sa al nushrah 

2. Ang pagkakaiba ng mga ipinagbabawal at ipi- 
nahihintulot na nushrah. 



84 



KABANATA XXVIII 



Tungkol sa Tatayyur 
Pagbasa ng Masasamang Pangitain 



Sinabi ni Allah-ta'ala-: "Tunay na ang anumang 
kasawian nila ay nagmuia kay Allah, na hindi gaanong 
nalalaman ng marami sa kanila". Sinabi Niya-ta'a/fl-: 
"Sinabi nila, 'Ang inyong masasamang pangitain ay 
walang iba kundi ang sarili ninyong mga ideya". 

Kapwa iniulat ng Muslim at ni Bukhari mula 
kay Abu Hurayrah-RAA- na sinabi ng Propeta ni 
Allah-SAAS-: "Walang 'adwa, walang tiyarah, walang 
hamah, at walang safar". Sa Sahih ng Muslim ay 
idinagdag ang mga sumusunod na salita: "... at 
walang 'adwa at walang tiyarah ngunit ang fa 7 
ay nakasisiya sa akin.' Sa gayon ay itinanong nila: 
'Ano ang al fa'l? Suinagot ang Propeta: ito ang 
mabuting salita'". 

Sa pamamagitan ng mabisang isnad ay iniulat 
ni Abu Dawud na sinabi ni 'Uqbah ibn Amir: "Min- 
san ay binanggit ang 'Al Tiyarah sa Propeta-SAAS- 
at sinabi niya: 'Ang pinakamahusay na paraan nito 



85 



ay al fa'l (pag-asa sa mabuting ibubunga o pag-asam 
na anumang pangyayari ay susundan ng higit na ma- 
husay na pangyayari). Ito ay hindi binubuo ng hid- 
wang paniniwala. Kapag nakatagpo ang isang Muslim 
ng isang di-kanais-nais, siya ay dapat manalangin: 
'O Panginoon, Ikaw lamang ang May-akda ng lahat ng 
mabubuting bagay! Ikaw lamang ang May-akda 
ng lahat ng masasamang bagay! Walang anumang ka- 
pangyarihan at lakas matangi sa Iyo; at walang ibang 
landas kundi sa Iyo'". 

Iniulat din ni Abu Dawud ang marfu' hadith 
ni Ibn Mas'ud: "Ang al tiyarah ay shirk, ang al tU 
yarah ay shirk ito ay banyaga sa atin. (Subalit kung 
ito ay namamalagi sa atin) papalisin ito ni Allah sa 
pamamagitan ng pagdulog at pananalig sa Kanya". 
Ang hadith na ito ay isinalaysay din ni al Tirmidhi. 

Iniulat ni Ahmad mula kay Ibn *Amir ang su- 
musunod na hadith: "Ang sinumang mahihimok na 
huwag gawin ang kanyang nilalayon sa pamamagitan 
ng al tiyarah ay nakagawa ng shirk. Itinanong nila: 
Paano mapagsisisihan ang ganoong kasalananT 
Sumagot ang Propeta: 'Sa pamamagitan ng pagpa- 
patunay sa mga salitang ito: O Panginoon, Walang 
ibang mabuti kundi ang kabutihang ipinagkakaloob 
Mo! Walang ibang kasamaan kundi ang kasamaang 
itinatakda Mo. At walang ibang Diyos kundi Ikaw'. ' 
Iniulat din ni Ahmad ang hadith ni al Fadl ibn al 
'Abbas-RAA-dili iba't "Ang isang tao ay nagkasala 
ng al tiyarah kung ang pasiya nito ay nakahimok sa 
kanya na magpatuloy o magpigil". 



86 



Mga Dagdag na Paksa 



1 . Pagsasama ng berso, "Tunay na anumang kasa- 
wian nila ay nagmula kay Allah...", saiisang pa- 
hayag, sa berso, "...Ang inyong masasamang 
pangitain ay walang iba kundi ang sarili ninyong 
mga ideya..." 

2. Ang pagtanggi sa al ladwa. 

3 . Ang pagtanggi sa al tiyarah. 

4. Ang pagtanggi sa al hamah. 

5. Ang pagtanggi sa al safar. 

6. Na ang al fa'l ay hindi kabilang sa alinman sa 
mga ito, at ito ay kanais-nais. 

7. Ang pagpapaliwanag ng al fa'l 

8. Na kung ang alinman sa mga ito ay makikita 
sa Muslim na laban sa kanyang kalooban, o sa 
kabila ng pagsumpa niya rito, ito ay hindi maka- 
sasama sa kanya. Ito ay papalisin ni Allah sa 
pamamagitan ng pagdulog at pananalig sa Kan- 
ya. 

9. Ang uusaling panalangin saanman makikita ang 
alinman sa mga ito. 

10. Pagpapahayag na ang al tiyarah ay bumubuo ng 

shirk. 

11. Ang pagpapaliwanag ng kasumpa-sumpang pag- 
basa ng pangitain. 



87 



KABANATA XXIX 

Tungkol sa Astrolohiya 



Sa kanyang Sahih ay iniulat ni al Bukhari na 
sinabi ni Qatadah: "Nilalang ni Allah ang mga bituin 
dahil sa tatlong layunin: Bilang mga palamuti sa kala- 
ngitan, bala laban sa mga demonyo, at mga palatan- 
daan na gabay ng mga naglalakbay. Ang sinumang 
nagpapalagay ng higit dito ay nagkakamali at naba- 
bawasan ang kanyang katangian bilang isang paham, 
sapagkat siya ay lalampas sa mga katakdaan ng kan- 
yang sariling karunungan". Iniulat ni Harb na ang 
pag-aaral sa kilos ng buwan ay ipinahihintulot ni 
Ahmad at ni Ishaq, pinipigil ni Qatadah, at ipinag- 
babawal ni Ibn 'Uyaynah. Binanggit ni Ahmad 
sa kanyang Musmad at ni Ibn Hibban, sa kanyang 
Sahih, na iniulat ni Abu Musa na sinabi ng Propeta 
ni Allah-SAAS-: "Tatlo ang hindi makapapasok sa 
Paraiso, ang sugapa sa alak, ang nagtatakwil sa kamag- 
anak, at ang naniniwala sa pangkukulam." 



88 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Ang katalinuhan ng paglalang sa mga bituin. 

2. Pagtugon sa ibang sinasabing paniniwala. 

3. Pagkakaiba sa pag-aaral ng mga kilos ng buwan. 

4. Pagsumpa sa naniniwala sa pangkukulam at 
salamangka, kahit na siya ay naniniwala nang 
laban sa kanyang kalooban. 




KABANATA XXX 



Tungkol sa Paghahangad ng Ulan 
sa Pamamagitan ngAnwa' 

Sinabi ni All&-ta'ala< "Natamo mo ba ang 
iyong gawain at tungkulin sa pamamagitan ng pag- 
sisinungaling?" 

Isinalaysay ng Muslim mula kay Abu Malik 
al Ash'ari -RAA- na sinabi ng Propeta ni Allah 
-SAAS-: "Apat na di-kanais-nais na kaugalian ang 
namamalagi pa sa aking ummah buhat noong hindi 
pa sumasapit ang Islam: pagmamalaki sa mga daki- 
lang nagawa ng kamag-anak, pananalakay sa mahi- 
hinang angkan, paghahangad ng ulan sa pamamagitan 
ng mga bituin at pagtangis sa namayapa." Iniulat 
ng Muslim na sinabi ng Propeta ni Allah -SAAS-: 
'Kung ang nananangis na babae ay hindi magsisisi 
bago siya mamatay, siya ay magbabangon sa Araw 
ng Paghuhukom na nababalot ng damit na lusaw na 
alkitran, at isang balabal ng ketong.' r 

Isinalaysay ng Muslim at ni al Bukhari na sinabi 
ni Zayd ibn Khalid -RAA-: "Nanguna ang propeta 
ni Allah -SAAS- sa aming panalangin sa umaga sa 



90 



Hudaybiyah pagkalipas ng magdamag na pag-ambon. 
Nang matapos ang panalangin ay tinanong niya ang 
mga taong naroroon: 'Alam ba ninyo kung ano ang 
isiniwalat ng inyong Panginoon?' Sumagot sila: 'Ang 
higit na nakaaalam ay si Allah at ang Kanyang Pro- 
peta." Sinabi niya: 'Sinabi ni Allah: May mga alagad 
Ako na sumampalataya sa Akin kasabay ng kanilang 
di-pananampalataya. Ang sinumang naniniwala na 
pumatak sa atin ang ulan dahil sa kabutihan at awa 
ni Allah ay sumasampalataya sa Akin, at di-sumasam- 
palataya sa bituin. Ngunit ang sinumang naniniwala 
na pumatak sa atin ang ulan dahil sa kilos ng ganito 
at ganoong bituin ay sumasampalataya sa bituin, 
at hindi sa Akin'. Ang hadith na ito ay iniulat ni 
Ibn 'Abbas sa ibang pananalita. 

Dahil sa sinasabi ng mga Arabo bago sumapit 
ang Islam, 'Ang now* ng ganito at ganoong bituin 
ay nagkatotoo kapag pumatak ang ulan," kaya't 
isiniwalat ni Allah ang mga sumusunod na berso: 
"Tunay na hindi ako makapanunumpa sa katayuan 
ng mga bituin; sapagkat ang gay on ay isang mabigat 
na panunumpa, kung alam lamang ninyo... Ginagawa 
mo bang hanapbuhay at gawain ang pagsisin ungating?" 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Ang pagpapaliwanag ng berso mula sa surah 

'Al Waqi'ah". 

2. Ang apat na masasamang kaugalian bago sumapit 
ang Islam. 

3. Na ang ilan dito ay nagpapahiwatig ng di- 
pananampalataya. 



4. Na maaaring danasin ng pamayanang Muslim 
ang di-pananampalataya. 

5. Ang pahayag na, "May mga alagad Ako na su- 
mampalataya sa Akin kasabay ng kanilang di- 
pananampalataya," ay sanhi ng pagsapit sa kani- 
la ng mabuting kapalaran. 

6. Paggunita sa katayuan ng iman sa mga kalaga- 
yang iyon. 

7. Paggunita sa katayuan ng di-nananalig sa mga 
kalagayang iyon. 

8. Paggunita sa pahayag: "Ang naw' ng ganito at 
ganoong bituin ay nagkatotoo." 

9. Di-tuwirang pagtuturo sa mangmang sa pama- 
magitan ng tanong na, 'Alam ba ninyo kung 
ano ang ipinabatid sa atin ng inyong Panginoon 
tungkol sa bagay na ito?" 

10. Pagsumpa sa tumatangis na babae. 




92 



KABANATA XXXI 



"May Mga Tao na Sumasamba sa 
Iba Bukod Kay Allah at Itinuturing 
na Kapantay Niya ang mga Iyon, at 
Minamahal ang mga Iyon na Tulad 

ng Dapat na Pagmamahal Nila sa 
Kanya" 

Sinabi ni Allah-ta'a/a-: "Sabihin (sa kanila, O 
Muhammad): 'Kung ang inyong mga ama, anak, kapa- 
tid, asawa, kamag-anak, ay nagkaroon ng kayamanan 
at negosyo na pangangambahan ninyong lumipas, 
ang inyong kasiya-siyang tahanan ay higit na mahal 
ninyo kaysa kay Allah, sa Kanyang Propeta, at nag- 
sisikap alang-alang sa Kanya, sa gayon ay hintayin 
ang pagpapasiya ni Allah. Hindi papatnubayan ni 
Allah ang masasama'." 

Isinalaysay ng Muslim at ni Bukhari mula kay 
Anas na sinabi ng Propeta ni Allah -SAAS-: "Walang 
sinumang masasabing may pananampalataya hangga't 
hindi niya Ako (Al\ah-ta'ala) minamahal nang higit 
kaysa kanyang anak, ama, at buong sangkatauhan." 
Iniulat din nila na sinabi ng Propeta ni Allah-SAAS-: 
"Tatlong sama-samang katangian sa isang tao ang 
tumitiyak ng pagpapala ng iman. Ito ay: na si Allah 



93 



at ang Kanyang Propeta ay mahal niya nang higit 
kaysa ano pa man; na minamahal niya ang kanyang 
kapwa alang-alang lamang kay Allah; at ikatlo, na 
kinasusuklaman niya ang pagbabalik sa di-pananam- 
palataya, ngayong iligtas siya ni Allah dito, tulad 
ng pagkasuklam niya na mahulog sa apoy." Sa isa 
pang bersiyon ay nagsimula ang hadith sa mga sali- 
tang: * Hindi makakamit ng tao ang pagpapala ng 
iman hangga't ..." Isinalaysay ni Ibn Jarir mula kay 
Iba Abbas: 4 'Ang sinumang nagmamahal para lamang 
kay Allah, ang sinumang nasusuklam para lamang 
kay Allah, ang sinumang nakikipagkaibigan para 
lamang kay Allah, at ang sinumang sumasalungat 
para lamang kay Allah, ay magtatamo ng pakikipag- 
kaibigan ni Allah. Kahit gaano siya kalimit manala- 
ngin o kahit gaano siya katagal mangilin, hindi mala- 
lasap ng tao ng katamisan ng iman, hangga t hindi 
napapasakanya ang katangiang ito. Maraming tao ang 
nakikipagkaibigan para lamang sa mundo, (hindi para 
kay Allah), na ganap na walang kabuluhan." 

Sa pagpapaliwanag sa berso "kapag naputol 
ang lahat ng kanilang pagkakaugnayan (2:166), 
sinabi ni Ibn Abbas na ang "pagkakaugnayan" ay 
nangangahulugang "magiliw na pagmamahal". 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Ang pagpapaliwanag ng berso mula sa surah 
"Al Baqarah" 

2. Ang pagpapaliwanag ng berso mula sa surah 
"Bara'ah \ 



94 



3. Ang tungkuling mahalin ang Propeta-SAAS- 
nang higit sa sarili, sa kaanak, at sa kayamanan. 

4. Ang pagtanggi sa iman ay hindi nangangahulugan 
ng paglayo sa Islam. 

5. Ang iman ay nagdudulot ng biyaya na maaaring 
maunawaan at maaaring hindi maunawaan sa 
karanasan ng lahat. 

6. Ang apat na kilos na kailangang-kailangan sa 
pakikipagkaibigan ni Allah at sa katamisan ng 
iman. 

7. Ang makatotohanang pagkaunawa ng mga 
Kasama na ang maraming pakikipagkapatiran 
ay nasasalig sa makamundong pakinabang. 

8. Ang pagpapaliwanag ng berso, "kapag naputol 
ang lahat ng kanilang pagkakaugnayan." 

9. Na may mga nag-uugnay sa iba na maaaring 
labis na nagmamahal kay Allah. 

10. Pagsumpa sa tao na higit na gusto ang "walo" 
kaysa sarili niyang relihiyon. 

11. Ang pagtuturing sa ibang nilikha bukod kay 
Allah na kapantay Niya at ang pagmamahal 
sa kanya na tulad kay Allah ay pinakamabigat 
na shirk. 



KABANATA XXXII 



'Hinihikayat ni Satanas ang 
Kanyang mga Tagasunod sa Pama- 

magitan ng Pananakot Huwag 
Silang Katakutan, Bagkus ay Mata- 
kot sa Akin, kung kayo ay Tunay 
na Sumasampalataya," 



Sinabi ni Allah-ta'a/<z-: "Dapat ay dumalaw 
nang malimit sa mga moske ni Allah ang mga nani- 
niwala kay Allah at sa Araw ng Paghuhukom; ang mga 
nagsasagawa ng salat, namamahagi ng zakat at walang 
ibang kinatatakutan kundi si Allah"... "May mga 
tao na nagsasabing 'kami ay naniniwala kay Allah'; 
subalit kapag sila ay dumanas ng paghihirap dahil 
sa kanilang pananalig kay Allah, ang paghihirap na 
iyon ay itinutumba s nila sa parusa ni Allah." 

Isinalaysay ni Abu Sa'id -RAA- ang sumusunod na 
marfu ' hadith: "Walang ku wen tang pananalig ang pag- 
bibigay ng kasiyahan sa mga tao sa pamamagitan ng 
pagbibigay ng hinanakit kay Allah, o ang pasasalamat 
sa kanila sa kabuhayang ipinagkaloob ni Allah; o 

96 



ang paninisi sa kanila sa Kanyang paghihinanakit 
at pagkapoot. Ang ipinagkakaloob ni Allah ay hindi 
dulot ng pagmamalasakit ng manggagawa, ni hindi 
ito napapawi sa poot ng inyong kaaway." 

Iniulat ni Ibn Hibban sa kanyang Sahih na sinabi 
ni 4 A' isah -RAA-: "Sinabi ng Propeta ni Allah-SAAS-: 
"Ang sinumang maghangad ng kasiyahan ni Allah 
kapalit ng hinanakit ng mga tao ay magkakamit ng 
kasiyahan ng mga ito, sapagkat itutulot ni Allah na 
masiyahan ang mga tao sa kanya. Ang sinumang 
maghangad ng kasiyahan ng mga tao kapalit ng hina- 
nakit ni Allah ay magtatamo ng hinanakit ng mga 
ito, sapagkat itutulot ni Allah na maghinanakit ang 
mga tao sa kanya." 

Mga Dagdag na Paksa 

1. Ang pagpapaliwanag ng berso mula sa surah 
"Al Imran" 

2. Ang pagpapaliwanag ng berso mula sa surah 
CBara ah". 

3. Ang pagpapaliwanag ng berso mula sa surah 

".Al 'Ankabut' 

4. Na ang pananalig (yaqin) ay maaaring lumakas 
o humina. 

5. Ang mga palatandaan ng kahinaan: Tatlong 
bumubuong sangkap. 

6. Ang pagkatakot kay Allah lam ang ay isang tung- 
kulin. 

7. Pagkilala sa katangian ng natatakot kay Allah. 

8. Pagkilala sa kahinaan ng taong hindi natatakot 
kay Allah. 

97 



KABANATA XXXIII 



"At Kayo ay Aasa kay Allah Kung 
Kayo ay Sumasampalataya" 

Sinabi ni Allah -ta'ala-: "Bagkus, ang mga suma- 
sampalataya ay yaong kapag sinambit si Allah ay 
sinisiklot ng pagkatakot sa kanya... O Apostol, sa 
iyo ay sapat si Allah, at gayundin sa mga sumasam- 
palataya na sumunod sa iyo... Ang sinumang aasa 
kay Allah ay makatutuklas na Siya ay sapat." 

Iniulat ni Al Bukhari at Al Nasa'i na sinabi ni 
Ibn 'Abbas: "Ang mga salitang 'sa atin ay sapat si 
Allah; Siya ang pin akamabu ting katiwala' ay sinabi 
ni Ibrahim -AS- nang siya ay ihulog sa apoy (ng 
Nimrod). Ito ay sinabi ng Propetang Muhammad 
-SAAS- nang mag-ulat sila sa kanya 'na pinakilos ng 
mga tao ang kanilang hukbo laban sa iyo. Kaya't 
matakot sa kanila. Subalit ito ay lalo lamang nagpa- 
tatag sa iman (ng mga sumasampalataya)'." 



Mga Dagdag na Paksa 

1. Na ang pag-asa kay Allah Itawakkul) ay isang 
tungkulin. 

98 



2. Na ang pag-asa kay Allah (tawakkut) ay isang ka- 
takdaan ng pananampalataya (iman). 

3. Ang pagpapaliwanag ng berso mula sa surah 
"Al Anfal". 

4. Ang pagpapaliwanag ng ikalawang berso mula sa 
surah "Al Anfal". 

5. Ang pagpapaliwanag ng berso hinggil sa dibor- 
siyo. 

6. Ang malaking kabuluhan ng mga salita na 
ipinapalagay na nagmula kay Ibrahim -AS- 
at kay Muhammad -SAAS- kapag may naganap 
na kapahamakan. 



99 



KABANATA XXXIV 



"Hinahangad ba Nilang Sanggahin 
ang mga Layunin ni Allah? Walang 
Sinumang Naghahangad Takasan 
ang mga Layunin ni Allah Kundi 
ang Isinumpa" 



Sinabi ni Allah -ta'ala-: "At sino ang nawawalan 
ng pag-asa sa awa ng kanyang Panginoon kundi ang 
naliligaw ng landas?" 

Iniulat ni Ibn 'Abbas: "Ang Propeta ni Allah 
-SAAS- ay tinanong tungkol sa mabibigat na kasala- 
nan.. Ang kanyang sagot: 'Ang mabibigat na kasala- 
nan: pag-uugnay ng iba kay Allah/ pagkawala ng pag- 
asa sa awa ni Allah, at pag-iisip na ligtas sa mga layu- 
nin ni Allah'.*' Iniulat ni 'Abd al Raziq mula kay 
Ibn Mas'ud na sinabi ng Propeta -SAAS-: "Ang pina- 
kamabigat na kasalanan ay ang pag-uugnay ng iba kay 
Allah, pag-iisip na ligtas sa Kanyang mga layunin, 
at pagkawala ng pag-asa sa Kanyang awa at pagma- 
malasakit." 

100 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Ang pagpapaliwanag ng berso mula sa surah 

*A1 A'raf. 

2. Ang pagpapaliwanag ng berso mula sa surah 
"Al Hyr'\ 

3. Labis na pagsumpa.sa pag-iisip na hindi abot ng 
kapangyarihan ni Allah. 

4. Labis na pagsumpa sa kawalan ng pag-asa. 



101 



KABANATA XXXV 



Pagtatanim sa Isip na ang mga 
Layunin ni Allah ay Kinakailangan 
sa Iman 

Sinabi ni Allah -ta'ala-: "Muling titiyakin ni 
Allah ang kalooban ng tao na naniniwala sa Kanya." 

Sinabi ni 'Alqamah: "Siya (ang taong tinutukoy 
sa sinundang berso) ang tao na kapag dinapuan ng 
karamdaman ay nakababatid na ito ay nagmula kay 
Allah, tinatanggap ito at napasasakop (sa Kanya)." 

Iniulat ng Muslim sa kanyang Sahih mula kay 
Abu Hurayrah na sinabi ng Propeta -SAAS-: "Dala- 
wa ang katangiang nagpapahiwatig ng di-pananam- 
palataya: Pagtuligsa sa lahi ng isang tao at pagtangis 
sa namayapa." Iniulat ng Muslim at ni Bukhari ang 
sumusunod na marfu' hadith: "Hindi nabibilang sa 
atin ang sumasampal, ang nagpupunit ng damit at 
ang tumatangis sa namayapa (sa pagdadalamhati) 
na tulad ng ginagawa noon ng mga Arabo bago suma- 
pit ang Islam." 

Nalaman natin mula kay Anas na sinabi ng 
Propeta: "Kapag hinahangad ni Allah ang kabutihan 
ng isang tao, kaagad Niya itong pinapatawan ng paru- 
sa sa mundong ito; at kapag hindi Niya hinahangad, 
ipinagpapaliban Niya ang parusa hanggang sa Araw 
102 



ng Paghuhukom." Iniulat ni Al Tirmidhi na sinabi 
ng Propeta -SAAS-: "Ang karamdaman ay tuwirang 
katumbas ng pabuya. Kung minamahal ni Allah ang 
isang lipi, ang mga ito ay ginagawaran Niya ng karam- 
daman. Kapag ito ay tinanggap nila, si Allah ay nasisi- 
yahan sa kanila at binibigyan sila ng kaukulang 
pabuya. Kapag ito ay tinutulan nila, si Allah ay mag- 
daramdam sa kanila nang naaayon." 



Mga Dagdag na Paksa 

1. Ang pagpapaliwanag ng berso mula sa surah 
' Al Taghabun". 

2. Na ito ay bahagi ng iman. 

3. Pagtuligsa sa lahi ng isang tao. 

4. Labis na pagtuligsa sa sumasampal, pumupunit 
sa damit at nananangis sa namayapa tulad noong 
bago sumapit ang Islam. 

5. Ang palatandaan ng layunin ni Allah ukol sa 
kapalaran ng Kanyang alagad. 

6. Ang palatandaan ng layunin ni Allah ukol sa 
kasawiang-palad ng Kanyang alagad. 

7. Ang pagmamahal at pagmamalasakit ni Allah 
sa Kanyang mga alagad. 

8. Ang pagbabawal ng pagdaramdam. 

9. Ang pabuya sa nasisiyahan at matiyagang pag- 
danas ng karamdaman. 



103 



KABANATA XXXVI 
Tungkol sa Pagkukunwaring Banal 



Sinabi ni Allah -ta'ala-: "Sabihin, O Muham- 
mad, 'Ako ay isa lamang tao na tulad mo, isang pinag- 
kalooban lamang ng pagsisiwalat na ang iyong Diyos 
ay Tangi at Nag-iisa/ " 

Iniulat ng Muslim ang sumusunod na marfu' 
hadith mula kay Abu Hurayrah: Sinabi ng Propeta 
ni Allah -<SAAS-: ' Sinabi ni Allah: 'Ako ang huling 
mangangailangan ng mga kaugnay. Ang sinumang 
mag-ugnay ng iba sa Akin ay pababayaan ko sa kan- 
yang sariling tadhana'." Iniulat ni Ahmad ang sumu- 
sunod na marfu* hadith mula kay Abu Sa'id. "Sinabi 
ng Propeta -SAAS-: 'Dapat ko bang sabihin sa inyo 
kung ano ang pinangangambahan ko sa inyo nang 
higit kaysa isang huwad na Kristo?' Sumagot sila, 
'Dapat nga po. 'Sinabi niya; 'Ang pagkukunwaring 
shirk, tulad ng mahusay na pagsasagawa ng salat 
kapag alam niya na may mga nakatingin sa kanyaV 



Mga Dagdag na Paksa 

1. Ang pagpapaliwanag ng berso mula sa surah 
' Al Kahf \ 

104 



Ang pagtanggi ni Allah sa mabuting gawa Kung 
ito ay hindi ginawa nang alang-alang lamang sa 
Kanya. 

Ang dahilan ng pagtangging ito ay ang ganap na 
pagsasarili Niya. 

Sa gayon, ang isa pang dahilan ay ang Kanyang 

ganap na kawalan ng pangangailangan. 

Ang pinangangambahan ng Propeta na pagku- 

kunwaring banal ng kanyang mga kasama. 

Ang paglalarawan niya ng pagkukun waring 

banal ng tao na pinahuhusay ang pagsasagawa 

ng salat kapag may mga nakatingin. 



105 



KABANATA XXXVII 



Ang mga Makalupang Hangarin 
ay mga Halimbawa ng Shirk 



Sinabi ni Allah -ta'ala-: "Ang sinumang mag- 
hangad ng mundong ito at ng kinang nito, ipagkaka- 
loob Namin sa kanila ang nararapat sa kanilang mga 
gawa ukol dito nang walang kabawasan. Ang mga 
taong iyon ay walang ibang kakamtin sa kabilang- 
buhay kundi ang Apoy. Ang kanilang mga gawa sa 
mundong ito ay walang kabuluhan at wala silang 
aanihing ano mang makabujuhan". 

Iniulat ni Abu Hurayrah -RAA- ang sumusunod 
na sahih hadith: "Sinabi ng Propeta ni Allah -SAAS-: 
'Sa aba ng alipin ng Dinar! Sa aba ng alipin ng Dirham! 
alipin ng Khamilah! Ang ganoong alipin ay ngumi- 
ngiti kapag siya ay binigyan; at kapag hindi binigyan, 
siya ay sumisimangot, nalulungkot, at nawawalan ng 
pag-asa. Kapag siya ay natinik, dapat na gamutin 
niya ito sa lahat ng paraan bago siya magpatuloy sa 
gawain. Nababagay ang alagad na nagsisikap sa sariling 
kakayahan alang-alang kay Allah. Sa pagganap ng 
tungkulin, ang larawan niya tuwina ay nakasambulat 
na buhok at maalikabok na paa. Kapag siya ay nasa 



106 



likod ng labanan, nagsusumamo siya na pahintulutang 
tumungo sa unahan, na hindi pinagbibigyan. Kapag 
hiniling na mamagitan, hindi siya nagbibigay-daan 
kailanman*". 



Mga Dagdag na Paksa 

1 . Ang pagnanasa ng tao ukol sa mundong ito na 
makapaglingkod sa iba. 

2. Ang pagpapaliwanag ng mga berso mula sa 

surah "Hud". 

3. Pagtawag sa Muslim na "alipin ng Dinar, ng 
Dirham", atbp. 

4. Ang pagpapaliwanag ng pahayag: "Ngumi- 
ngiti siya kapag binigyan, at sumisimangot 
kapag hindi". 

5. Ang pagpapaliwanag ng pahayag: "Siya ay 
nalulungkot, at nawawalan ngpag-asa' . 

6. Ang pagpapaliwanag ng pahayag: "kapag 
natinik..." atbp. 

7. Pagpuri sa tao na nagsisikap alang-alang kay 
Allah. 




107 



KABANATA XXXVIII 



Ang Pagsunod sa 'Ulama' o sa mga 
Pinuno sa Pagmamatuwid sa Bawal 
o Pagbabawal sa Matuwid ay Pag- 
papalagay sa Kanila na mga Ka- 
ugnay (ni Allah) 

Sinabi ni Ibn 'Abbas: "Sinabi ko sainyo 'ganito 
ang sinabi ng Propeta ni Allah -SAAS-, bakit sasa- 
bihin ninyo sa akin na (iba) ang sinabi nina 'Abu 
Bakr at 'Umar?' Di maglalaon ay uulanin kayo ng mga 
bato mula sa langit! ! ! 

Sinabi ni Ahmad ibn Hanbal: "Kakatwa ang 
mga taong gayong nalalaman ang tunay na isnad 
(ng isang utos ng Propeta), ay naninindigan pa rin sa 
kuru-kuro ni Sufyan. Ayon na rin kay Allah: 'Mag- 
ingat yaong sumasalungat sa utos ng ApostoL Dara- 
nasin nila ang isang mabigat na pagsubok, o isang 
maoigat na parusa'. Alam ba ninyo kung ano itong 
mabigat na pagsubok? Ito ay shirk. Sapagkat ang pag- 
suway sa Propeta sa ilang utos niya ay nalalapit 
sa pagtanggi sa kanyang mensahe at sa pagtatamo 
ng Apoy " 

Iniulat nina Ahmad (Ibn Hanbal) at al Tirmidhi, 
na may ilang pagbabago, mula kay 'Adiyy ibn Hatim: 



108 



"Minsan ay narinig kong binigkas ng Propeta -SAAS- 
ang berso... 'itinuturing nila ang kanilang mga pari at 
monghe na mga kaugnay ni Allah...' kaya't sinabi ko 
sa kanya na hindi namin (mga Kristiyano at Hudyo) 
sila sinasamba, at siya ay tumugon: *Hindi ba ninyo 
ginagawang matuwid ang ipinahahayag nilang ma- 
tuwid at ipinagbabawal ang ipinahahayag nilang 
bawal?' Sinabi ko, 'Walang alinlangan.' Sinabi niya 
iyon ay katumbas ng pagsamba." 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Ang pagpapaliwanag ng Derso mula sa surah 
"Al Nur" 

2. Ang pagpapaliwanag ng berso mula sa surah 
"Bara'ah". 

3. Pagbibigay-diin sa kahulugan ng "pagsamba" 
na itinatanggi ni Adiyy. 

4. Pagtuligsa ni Ibn 'Abbas sa pagsunod kay Abu 
Bakr at kay 'Umar, at ang pagtuligsa ni Ahmad 
ibn Hanbal sa pagsunod kay Sufyan (sa halip 
na sa Propeta -SAAS). 

5. Pagbago ng kalagayan na ang nakararami ay 
sumasamba sa mga monghe na binubuo ng pina- 
kamataas na katangian at tinatawag na "pagka- 
santo"; at sumasamba sa mga pari, na binubuo 
ng karunungan at katalinuhan. Nang lumaon, 
isa pang pagbabago ang nagbunga ng pagsamba 
sa masasama, at gayundin sa mangmang. 



109 



KABANATA XXXIX 



"Isaalang-alang ang mga Nagsasabi 
na Naniniwala Sila sa Isiniwalat sa 
Iyo, at sa Isiniwalat Nang Una sa 
Iyo. Gusto Nilang Dumulog sa al 

Taghut, subalit Ipinag-utos sa 
Kanila na Tanggihan Ito. Tiyak na 
ang Nais ni Satanas ay Ganap Silang 
Iligaw ng Landas." 



Sinabi ni Allah -ta'ala-: "... At kapag ipinag-utos 
sa kanila na huwag magkalat ng katiwalian at kasa- 
maan sa mundo, ikinakatwiran nila na sila ang mga 
tagapagpala ng mundo." Sinabi ni Allah: "Huwag 
kayong magkakalat ng katiwalian at kasamaan sa 
mundo, pagkatapos na ito ay malagay sa ayos."... 
"Nais ba nilang bumalik sa kaayusan noong bago 
sumapit ang Islam?" 

Sa aklat na Kitab al Hu/jah, iniulat ni Al Nawawi 
ang sumusunod na hadith ni 'Abdullah ibn Imran 
sa pamamagitan ng mabuting isnad, na sinabi ng 
Propeta ni Allah -SAAS-: "Ang isang tao ay hindi 
dapat sabihing isang Mu 'min hangga't hindi nagiging 



110 



likas na gawi at simbuyo ng damdamin niya ang aking 
pagsisiwalat." 

Sinabi ni Al Sha'bi: "Minsan ay nakipagtalo 
ang isang Hudyo sa isang munafiq. Sinabi ng una: 
'Hayaan nating mamagitan si Muhammad sa ating pag- 
tatalo, sapagkat kilala siya na hindi tumatanggap 
ng anumang suhol.' Sinabi naman ng munafiq: 
l Ayoko, hayaan nating isang Hudyo ang mamagitan 
sa atin,' sapagkat ang mga Hudyo ay kilalang tuma- 
tanggap ng suhol. Sa huli ay napagkasunduan nila 
na isang pari mula sa liping Juhaynah ang mamagitan 
sa kanila. Tungkol dito ay isiniwalat ang berso, 
'Nakita ba ninyo yaong mga nagkukunwang nanini- 
wala sa isiniwalat sa inyo at sa mga nauna sa inyo, 
bagkus ay dumudulog sa Taghut upang mamagitan 
sa kanilang mga pagtatalo kahit na inatasan sila na 
tanggihan ito? Tiyak na ang nais ni Satanas ay ganap 
silang iligaw ng landas\ ,, 

Sinasabi rin na ang berso ay isiniwalat kaugnay 
sa dalawang nagtatalo, na sinabi ng isa, "Hayaan 
nating mamagitan sa atin ang Propcta -SAAS-," at 
sumagot naman ang isa, "Pumunta tayo kay Ka'b 
ibn al Ashraf ukol doom" Sa huli ay nagpunta sila 
kay 'Umar upang mamagitan sa kanila. Itinanong ni 
'Umar kung totoo na tinanggihan ng isa sa kanila 
ang pamamagitan ng Propetang Muhammad -SAAS. 
Nang sumagot ng oo ang kinauukulan, siya ay kaagad 
na ipinapatay ni k Umar. 



Mga Dagdag na Paksa 

1. Ang pagpapaliwanag ng berso mula sa surah 

111 



"Al Nisa'", na ang layunin ay ang pagkakaug- 
nay nito sa pag-unawa sa al Taghut. 

2. Ang pagpapaliwanag ng berso mula sa surah 
44 Al Baqarah": "At kapag sila ay inatasang 
huwag magkakalat ng katiwalian...". 

3. Ang pagpapaliwanag ng berso mula sa surah 
"Al A'raf": "Huwag magkakalat ng katiwalian 
at kasamaan sa mundo." 

4. Ang pagpapaliwanag ng berso mula sa surah 
"Al Ma'idah". "Nais ba nilang bumalik sa ka- 
ayusan noong bago sumapit ang Islam?" 

5. Pagsasaalang-alang sa sinabi ni Al Sha' bi hinggil 
sa mga naganap sa pagsisiwalat ng unang berso. 

6. Ang pagpapaliwanag ng tunay at huwad na 
iman 

7. Ang kasaysayan ni 'Umar at ng munafiq. 

8. Na ang iman ay hindi masasabing tunay ng sinu- 
man hangga't hindi nagiging likas na gawi at 
simbuyo ng damdamin niya ang pagsisiwalat 
ng Propeta -SAAS-. 




112 



KABANATA XL 



Tungkol sa Pagtanggi sa Uang 
(Banal) ng Pangalan at Katangian 

Sinabi ni Allah -ta'ala-: "Sila (mga nag-uugnay 
sa iba) ay hindi naniniwala kay Al Rahman. Sinasabi: 
'Siya ang aking Panginoon. Walang ibang Diyos kundi 
Siya. Sa Kanya ako umaasa at sa Kanya ako dumu- 
duIogV 

Iniulat ni al Bukhari sa kanyang Sahih na sinabi 
ni 4 Ali: 'Magpahayag sa m^a tao sa wikang nalalaman 
nila. Nais ba ninyo na ang sabihin lamang ni Allah at 
ng Kanyang Propeta ay ang Katotohanan?" 

Iniulat ni 'Abd al Raziq mula kay Mu'ammar 
mula kay ibn Tawus mula sa kanyang ama na sinabi 
ni ibn 'Abbas na biglang tumindig ang isang lalaki 
na tumututol sa isang pahayag ng Propeta -SAAS- 
tungkol sa mga (banal) na katangian. Sinabi ng Pro- 
peta: "Ano ang nangyayari sa mga taong ito? Suma- 
sang-ayon sila sa pahayag ng Koran na tumatanggap 
ng iisang interpretasyon, at hinahayaan nilang masawi 
sila sa harap ng mga berso na tumatanggap ng mahigit 
sa isa." Nang marinig (ng lipi ni) Quraysh na binang- 



113 



git ng Propeta ni Allah -SAAS- si Al Rahman, sila ay 
tumutol. Noon isiniwalat ni Allah ang berso, "... at 
sila ay hindi naniwala kay Rahman." 



Mga Dagdag na Paksa 



1 . Walang iman kapag itinanggi ang anumang banal 
na pangalan o katangian. 

2. Ang pagpapaliwanag ng berso mula sa surah, 
"Al Ra'd". 

3. Pag-iwas sa pagpapahayag sa mga tao nang hindi 
nila nauunawaan. 

4. Paglilinaw sa dahilan, na dili iba't ito'y huma- 
hantong nang di kinukusa sa pagtutol sa katoto- 
hanan ng inihayag ni Allah at ng Kanyang 
Propeta. 




114 



KABANATA XLI 



"Tinanggap Muna Nila ang Pagpa- 
pala ni Allah at Pagkaraan ay 

Ipinagkaila Ito. Marami sa Kanila 
ang Walang Utang na Loob." 



Sinabi ni Mujahid: "Ang bersongito ay tungkol 
sa tao na nagsasabing: 'Ito ang aking ari-arian. Minana 
ko ito sa aking mga ninuno.' Sinabi ni 4 Awn ibn 
Abdullah na ang berso ay tungkol sa tao na nag- 
sasabing: 'Kung hindi sa taong iyon, hindi ito mang- 
yayari." Dagdag ni Ibn Qutaybah: "... o nang sabi- 
hin nila: 'ito ay nangyari dahil sa pamamagitan ng 
ating mga diyos'." 

Ayon sa hadith ni Zayd ibn Khalid na nagsalay- 
say na sinabi ni Allah -ta'ala-: "May mga alagad 
Ako na sumasampalataya sa Akin kasabay ng kanilang 
di-pananampalataya" (supra, Kabanata XXX), idinag- 
dag ni Abu &1 Abbas: "Maraming ganitong pahayag 
sa Koran at sa Sunnah; mga pahayag ng kinakastigo 
ni Allah ang mga nagpapalagay na ang Kanyang mga 
pagpapala ay nagmula sa iba at hindi sa Kanya, kaya't 
ang mga ito ay nagkasala ng pag-uugnay sa iba." 



115 



May mga ama na nagsabi: "Ang ganoong mga 
pahayag na kinaugalian ng marami, hal. 'makabubuti 
ang hanging 'ang piloto ay matalino,' atbp., atbp., 
ay madaling makapagsasangkot sa tao sa shirk/' 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Ang pagpapaliwanag ng kahulugan ng pagtang- 
gap at pagkakaila sa mga pagpapala ni Allah. 

2. Pagkaunawa na ito ay laganap sa palasak na pag- 
papahayag. 

3. Pagtutumbas ng mga salitang iyon sa pagkakaila 
sa mga pagpapala ni Allah. 

4. Di magagawang pagsasabi sa isipan ng dalawang 
magkasalungat. 



116 



KABANATA XLII 



"Sa Gay on, Huwag Sasadyaing. 
Magtakda ng mga Kapantay na 
Kaugnay (Andad) kay Allah." 



Isinalaysay ni Ibn Hatim na hinggil sa bersong 
ito ay sinabi Ibn 'Abbas: u Ang 'Andad' ay isang 
shirk, Ito ay isang pagkakasala na mahirap mapuna 
kaysa paggapang ng mga langgam sa itim na lapag 
sa gabi. Ito ay pagkahulog dito sa pagsasabi, kahit 
di-sinasadya, sa iyong kaibigan, 'Dahil kay Allah, 
dahil sa iyong buhay, O kaibigan' o 'Dahil sa aking 
buhay! atbp.; o 'kung hindi dahil sa aming maliit 
na aso' o 'sa mga pato sa aming bakuran, nakapasok 
sana ang mga magnanakaw (sa bahay)!' o 'kung hindi 
dahil kay Allah at sa iyo, O Kaibigan,* atbp. Huwag 
kayong babanggit ng iba pa na kasama ni Allah, 
kung gusto ninyong makaiwas sa shirk. " 

Isinalaysay ni Al Tirmidhi mula kay 'Umar 
ibn al Khattab na sinabi ng Propeta ni Allah -SAAS-: 
k 'Ang panunumpa sa iba pa bukod kay Allah ay 
shirk o di-pananampalataya." Ang hadith na ito ay 
iwinasto at kininis ni al Hakim." Sinabi ni Ibn 
Mas'ud: "Mas gugustuhin ko na manumpa kay Allah 



117 



at magsinungaling kaysa manumpa sa ibang nilikha 
at magsabi ng Katotohanan." 

Isinalaysay ni Abu Dawud, sa pamamagitan ng 
mabuting isnad mula kay Hudhayfah -RAA- na sinabi 
ng Propeta ni Allah -SAAS-: "Huwag sasabihing 
'Anong inam na ito ay niloob ni Allah, at ito ay ni- 
loob mo'; kundi' Anong inam na ito ay niloob muna 
ni Allah, at pagkaraan ay niloob mo ito\" Sinabi 
ni Ibrahim al Nakh'i: "Namumuhi ako sa pahayag, 
'Dumudulog ako kay Allah at sa iyo.' Mapahihintulu- 
tang sabihin: 'Dumudulog muna ako kay Allah, at 
pagkatapos ay sa iyo,' o 'kung hindi una kay Allah 
at pagkatapos ay sa iyo/ ngunit hindi 'kung hindi kay 
Allah at sa iyo!'" 



Mga Dagdag na Paksa 

1. Ang pagpapaliwanag ng berso mula sa surah 
"Al Baqarah" tungkol sa andad (mga pantay 
na kaugnay). 

2. Nauunawaan ng mga Kasama na ang berso na 
tumutuligsa sa mabigat na shirk ay sumasaklaw 
sa di-lubhang mabigat. 

3. Ang panunumpa sa iba bukod kay Allah ay 
shirk. 

4. Ang panunumpa sa iba bukod kay Allah sa 
katotohanan ay higit na mabigat na kasalanan 
kaysa bulaang panunumpa. 

5. Ang pagkakaiba ng "at" at "pagkatapos" (sa 
panunumpa) 



118 




KABANATA XLIII 



Di-kasiyahan sa Panunumpa ng 
Isang Katunggali Kay Allah Lamang 



Isinalaysay ni Ibn Majah, sa pamamagitan ng 
kasiya-siyang isnad, mula kay ibn 'Umar, na sinabi 
ng Propeta ni Allah -SAAS-: "Huwag manunumpa 
sa inyong mga ninuno. Manumpa kay Allah lamang; 
at gawin ito nang matapat. Kapag ang isang katung- 
gali ay nanumpa kay Allah ay tanggapin ang kanyang 
sinabi. Ang sinumang hindi nasisiyahan kapag ang 
isang katunggali ay nanumpa kay Allah ay hindi nabi- 
bilang sa lipi ni Allah." 



Mga Dagdag na Paksa 



1 . Ang pagbabawal ng panunumpa sa mga ninuno. 

2. Ang tungkuling tanggapin at masiyahan sa panu- 
numpa ng isang katunggali kay Allah. 

3. Ang pagtuligsa sa taong hindi nasisiyahan dito. 

119 



KABANATA XLIV 



Tungkol sa Bulalas na "Anong Inam 
na Ito ay Niloob ni Allah at Niloob 

Mo!*' 

Iwinasto at isinalaysay ni Al Nasa'i ang sumu- 
sunod na hadith mula kay Qutaylah 'Iniulat ng isang 
Hudyo sa Propeta -SAAS- na may mga Muslim 
na nagkasala ng shirk sa sinabi nila: 'Anong inam 
na ito ay niloob ni Allah at niloob mo' at 'Dahil 
sa Ka'bah...' Sa gay on ay inutusan ng Propeta ang 
mga tao na manumpa sa halip sa Panginoon ng 
Ka'bah, at sabihing: 'Anong inam na ito ay niloob 
ni Allah, at pagkatapos ay niloob mo rin ito'!" 

Iniulat din ni Al Nasa'i mula kay Ibn 'Abbas: 
"Minsan ay sinabi ng isang lalaki sa Propeta -SAAS- 
'Anong inam na ito ay niloob ni Allah at niloob 
mo! Tumutol ang Propeta: 'Ginawa mo ba ako na 
pantay na kaugnay ni Allah? Bagkus ay sabihing, 
'Anong inam na ito ay niloob lamang ni Allah'!" 

Iniulat ni Ibn Majah mula kay Tufayl, ang kapa- 
tid sa ina ni A'ishah, na sinabi niya: "Nakatagpo ako 
ng isang pangkat ng mga Hudyo. Sinabi ko sa kanila: 
Tunay na kayo ay nabibilang sa lipi ni Allah kung 
hindi ninyo sinabi na si 'Uzayr ay anak Niya.' Suma- 



120 



got sila: Tunay na ikaw ay nabibilang sa Lipi ni 
Allah, kung hindi mo sinabing "Anong inam na ito 
ay niloob ni Allah at ni Muhammad!' Pagkatapos 
ay nakatagpo ko ang isang pangkat ng mga Kristiyano 
at sinabi ko sa kanila. Tunay na kayo ay nabibilang 
sa Lipi ni Allah kundi ninyo sinabi na si Kristo ay 
anak ni Allah.' Sumagot sila; 'Ikaw man ay tunay na 
nabibilang sa Lipi ni Allah kundi mo sinabing: 'Anong 
inam na ito ay niloob ni Allah at ni Muhammad!' Isi- 
nalaysay ko ang nangyari sa ilang kasama ko at pagka- 
tapos ay nagpunta ako sa Propeta. Itinanong niya: 
'Ikinuwento mo ba ito sa iba? Sumagot ako, 'Opo.' 
Pinuri niya si Allah a* nagpasalamat sa Kanya, at pag- 
katapos ay sinabing: 'Ipinatalastas na ni Tufayl 
sa ilan sa inyo ang kanyang pasiya o kuru-kuro. 
Paulit-ulit na sinasabi ninyo ang mga salita na noon 
pa sana ay ipagbabawal ko sa inyo, subalit hindi ko 
ginawa sa iba't ibang kadahilanan. Magbuhat ngayon 
ay huwag ninyong sasabihin: 'Anong inam na ito ay 
niloob ni Allah at ni Muhammad' sa halip ay sabihing 
'Anong inam na ito ay niloob lamang ni Allah' !" 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Ang kaalaman ng mga Hudyo sa di gaanong 
mabigat na shirk. 

2. Ang pagkaunawa ng tao ay nasasalig sa kanyang 
kalooban o damdamin. 

3. Ang pahayag ng Propeta: "Ginagawa mo ba ako 
na pantay na kaugnay ni Allah?" Kung gayon 
ay kasumpa-sumpa ang mga bersong tula: 



121 



"O pinakadakila sa lahat ng nilikha, wala akong 
ibang dudulugan kundiikaw..." atbp. 

4. Na ito ay hindi nakahihigit na shirk dahil sa 
pahayag ng Propeta na may mga dahilan siya sa 
hindi pagbabawal nito noone una. 

5. Na ang mabuting pagpapasiya sa kuru-kuro ay 
isang uri ng inspirasyon. 

6. Na ang mabuting pagpapasiya o kuru-kuro 
ay magagawang batayan sa ilang pagbabatas. 




122 



KABANATA XLV 



Ang Pagsumpa sa A I Dahr ay 
Kalapastanganan 

Sinabi ni Allah -ta'ala-: "At sinabi nila, 'ang 
buhay ay ang kasalukuyan lamang. Tayo ay nabubu- 
hay at namamatay. Ang tumatapos sa ating buhay 
ay Panahon (al Dahr)'." 

Iniulat ni Abu Hurayrah sa sahih na sinabi ng 
Propeta -SAAS-: "Sinabi ni Allah -ta'ala-: 'Ako ay 
nilalapastangan ng tao sa pagsumpa nila sa al Dahr 
Sapagkat Ako ang al Dahr. Inihahalili ko ang gabi 
sa araw at ang araw sa gabi'." Sa isa pang bersiyon, 
"Huwag ninyong susumpain ang al Dahr, sapagkat 
ang al Dahr ay Ako." 



Mga Dagdag na Paksa 

1 . Ang pagbabawal ng pagsumpa sa al Dahr. 

2. Ang pagtawag na kalapastanganan ang pagsumpa 
sa al Dahr. 

3. Pagsasaalang-alang sa kahulugan ng pahayag 
na: 'Ako ang al Dahr. ' 

4. Maaaring makagawa ng ganitong uri ng kalapas- 
tangan kahit hindi sinasadya. 



123 



KABANATA XLVI 



Ang Titulong 'Hukom ng mga 
Hukom* at mga Katulad ng Titulo 



Iniulat ni Abu Hurayrah sa sahih na sinabi 
ng Propeta -SAAS-: "Ang kasuklam-suklam na titulo 
na magagamit ng sinumang tao ayon kay Allah, ay 
ang "Hari ng mga Daigdig." Walang ibang hari kundi 
si Allah." Sinabi ni Sufyan: "Ang isa pang halim- 
bawa ay ang titulong 'ShahinshahV Sa isa pang 
bersiyon: "Ang lubhang kinamumuhian ni Allah 
sa Araw ng Paghuhukom, at ang pinakamasama (ay 
ang isang tao na naggawad sa sarili ng titulong 'Hari 
ng mga Hari" 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Ang pagbabawal ng paggamit ng sinumang tao 
ng titulong 'Hari ng Sandaigdigan\ 

2. Ang pagbabawal ng lahat ng iba pang titulo 
na may katulad na kahulugan, tulad ng halim- 
bawa ni Sufyan. 



124 



3. Pagbibigay-diin sa mga pagbabawal na ito at 
sa iba pang pagbabawal, kahit na hindi nilalayon 
ng lumabag ang paglapastangan. 

4. Paalala na ang pagpuri ay nauukol lamang kay 
Allah -subhanahu wa ta'ala. 



125 



KABANATA XLVII 



Paggalang sa mga Banal na Pangalan 
Pagpapalit sa Pangalan Kung 
Kjnakailangan. 



Iniulat ni Abu Dawud at ng iba pang tagalikom 
ng Hadith na minsan ay sinabi ng Propeta kay Abu 
Shurayh. sapagkat ang huli ay sumagot sa Kunyah 
ni 4 Abu al HakanV: 4 Si Allah ay al Hakam (ang 
hukom); Sa Kanya ang paghuhukom.' Sumagot si 
Abu Shurayh (sa pagtatanggol sa kanyang sarili): 
Ang aking lipi ay dumudulog sa akin upang pama- 
gitanan ang kanilang mga hidwaan; at kapag nama- 
gitan ako ay kapwa nasisiyahan ang mga panig sa 
aking pasiya (Sa gayon ay makatwirang tawagin 
ako na "ama ng katarungan").' Tumugon ang Pro- 
peta: 'Napakagaling nito! May anak ka ba?' Sumagot 
ako: "(tatlong anak, sina) Shurayh, Muslim at Ab- 
dullah." "Sino ang pinakamatanda?" tanong niya. 
"Si Shurayh," sagot ko. Sinabi niya. "Mabuti, kung 
gayon (simula ngayon ay tatawagin kang) Abu 
Shurayh." 

126 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Paggalang sa mga katangian at pangalan ni 
Allah, at pag-iingat na huwag lapastanganin ang 
mga ito kahit hindi sinasadya. 

2. Pagpapalit ng pangalan bilang pagpapahalaga 
sa mga pangalan ni Allah. 

3. Pagtawag na kunyah sa pangalan ng panganay 
na anak. 




127 



KABANATA XLVffl 



Tungkol sa Pagbibiro kay Allah, 
sa Koran o sa Propeta 



Sinabi ni Allah -ta'ala-: "At kapag tinanong 
mo sila, ikakatwiran nila: 'Nagbibiro lamang kamiV 

Sina Ibn 'Umar, Muhammad ibn Ka'b, Zayd 
ibn Aslam at Qatadah ay nakatulong lahat sa pagbuo 
ng sumusunod na hadith: "Habang nagaganap ang 
labanan sa Tabuk, isang lalaki ang dumating at nag- 
pahayag: 'Ang pinakamatakaw, pinakasinungaling, 
at pinakaduwag na mga taong nakita namin sa la- 
banan ay ang Propeta ni Allah at ang kanyang nagsa- 
salaysay na mga kasama\ Tumindig si 'Awf ibn Malik 
at sinabi: Mkaw ang sinungaling. ikaw ay isang muna- 
fiq na nagkukunwang isang Muslim. Sasabihin ko sa 
Propeta ni Allah -SAAS- ang tungkol sa iyo.' Pag- 
karaan ay pumunta si 4 Awf sa Propeta upang sabihin 
sa kanya subalit natuklasan niya na naunahan siya 
ng pagsisiwalat. (Nang dumating ang balita sa lalaki), 
sumakay siya sa kanyang kamelyo, hinanap ang 



128 



Propeta ni Allah at sinabing: Ngunit nagbibiro 
lamang kami, pinalilipas namin ang oras habang nag- 
lalakbayV* Sinabi ni Ibn 'Umar': "Nakakapit siya sa 
guwarnisyon ng kamelyo ng Propeta habang ito ay 
tumatakbo, humahampas sa baku-bakong lupa 
ang kanyang mga paa, at paulit-ulit na sinasabing:'... 
Ngunit nagbibiro lamang kami,' at iginigiit ng Pro- 
peta -SAAS- na hindi tumitingin sa kanya: 'Nagbi- 
biro? Nagbibiro kay Allah? Sa Kanyang Pagsisiwalat? 
Sa Kanyang Propeta'?". 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Lubhang Mahalaga: Na ang pagbibiro sa mga 
bagay na ito ay katumbas ng di-pananampala- 
taya. 

2. Na ito ang tunay na kahulugan ng berso sinu- 
man ang magkasala. 

3. Ang pagkakaiba ng usap-usapan na masama 
ang hangarin at ng tapat na payo alang-alang 
kay Allah at sa Kanyang Propeta. 

4. Ang pagkakaiba ng pagpapatawad na minamahal 
ni Allah at ng mahigpit na pakikitungo sa 
Kanyang mga kaaway. 

5. Hindi lahat ng paghingi ng paumanhin ay tina- 
tanggap. May mga hindi mapapatawad. 



129 



KABANATA XLIX 



"At Kapag Ipinalasap Namin sa 
Kanya ang Aming Awa Pagkatapos 
na Siya ay Pahirapan. Tiyak na 
Sasabihin Niya: 'Iyan ay Akin, 
Dahil sa Aking Kabutihan'." 



Sa pagpapaliwanag ng berso, sinabi ni Mujahid, 
"Ang kabutihan ay nagawa ko, na bunga ng aking 
pagsisikap;" at sinabi ni Ibn 'Abbas. "Ang awa ay 
hindi nagmula kay Allah, kundi sa akin." Sinabi ni 
Allah: "Sinabi niya (ng taong iyon): 'Subalit ito 
(ang mabuting kapalaran) ay sumapit sa akin dahil 
sa taglay kong kaalaman'." Sa pagpapaliwanag pa 
sa bersong ito, sinabi ni Qatadah: "Ang kaalaman 
na tanging akin lamang ay siyang daan sa mabuting 
kapalaran". Sinabi ng iba: "Ang kaalaman na tinutu- 
koy dito ay yaong kay Allah, at ang nilalaman nito 
ay karapat-dapat ako sa mabuting kapalaran na suma- 
pit sa akin". Sa kasagutang ito, sinabi ni Mujahid: 
"Ang pahayag ay nangangahulugan, 'Naging marapat 
ako sa mabuting kapalaran na may lubos na kara- 
ngalan'." 

Iniulat kapwa nina Muslim at Bukhari na narinig 
ni Abu Hurayrah na sinabi ng Propeta ni Allah 



130 



-SAAS-: "Tatlong iaiaki mula sa Banu Isra'il, na may 
sakit na ketong, pagkalagas ng buhok at pagkabulag 
ang dinaan sa pagsubok ni Allah. Isinugo ni Allah 
sa bawat isa sa kanila ang isang anghel upang ihandog 
sa kanila ang kagyat na kaganapan ng kanilang unang 
hinihiling at ng kanilang unang ninanasa. Sinabi 
ng may ketong: 'Ang hinihiling ko sa lahat ay makinis 
na kutis at maputing balat, ang pagkawala ng naka- 
pandidiri sa mga mata ng iba.' Siya ay gumaling at 
pinagkalooban ng magandang balat. Pagkatapos ay 
tinanong siya, 'Anong k ay am an an ang lubhang naka- 
sisiya sa iyo? Sumagot siya, "Mga kamelyo at baka". 
Kaya't siya ay pinagkalooban ng isang buntis na 
kamelyo at pinagpala. Hiniling ng kalbo na magka- 
roon siya ng buhok, upang mawala ang dahilan ng 
pag-iwas sa kanya ng mga tao, at mga baka o ka- 
melyo. Kaya't siya ay pinagkalooban ng maraming 
buhok at isang buntis na baka at pinagpala. Sa huli 
ay hiniling ng bulag na manumbalik ang kanyang 
paningin at isang kawan ng mga kambing. Kaya't 
ibinalik ang kanyang paningin at binigyan siya ng 
ninanais na kawan. Ang tatlo ay umunlad, sa pama- 
magitan ng ibinigay sa bawat isa sa kanila. Pagkaraan 
ay nag- any o ang anghel na isang kaawa-awa, pina- 
bayaan, at naligaw na manlalakbay at nilapitan ang 
bawat isa sa tatlong lalaki na nagsusumamo: 'Dahil 
sa Kanya na nagbigay sa inyo ng katangian ninyo 
(magandang balat, buhok at paningin) at kariwasaan, 
malilimusan ba ninyo ako upang matulungan akong 
makauwi sa amin?' Ang dalawa ay tumangging mag- 
bigay sa kanya ng kahit ano. Sinabi ng mga ito: 



131 



Napakarami nang nagpapalimos! Kahit alam namin 
na nangangailangan sila ay hindi namin sila ma- 
bib igy an . Ipinaalala ng anghel sa dalawa na minsan 
ay naghihirap din sila at walang-wala, na gaya niya, 
na tinugon ng mga ito: 4 Subalit ang aking kariwasaan 
ay minana ko sa aking mga ninuno na minana naman 
nila sa kanilang mga ninuno'. Sinabi ng anghel: 
'Kung kasinungalingan ang inyong sinabi, sana'y 
magbalik kayo sa dating kalagayan ninyo'. Subalit 
ang dating bulag ay nagwika sa manlalakbay ng tulad 
ng nararapat. 'Ako ay dating bulag at binigyan ako 
ni Allah ng paningin! Dati ay mahirap ako at binig- 
yan Niya ako ng kayamanan. Kunin mo ang anumang 
gusto mo, hindi ko iyon babawiin sa iyo\ Pagkaraan 
ay sinabi ng anghel: Tag-ingatan mo ang lahat ng 
iyong kayamanan. Si Allah ay nasisiyahan sa iyo; 
at naghihinanakit sa mga dating kasama mo'." 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Ang pagpapaliwanag ng berso mula sa surah 
1 Al Sajdah". 

2. Ang pagpapaliwanag ng mga salita: "Tiyak na 
sasabihin niya" sa pinag-uusapang berso. 

3. Ang pagpapaliwanag ng mga salita: 'Dahil sa 
kaalamang taglay ko". 

4. Ang maraming dakilang aral na ipinahihiwatig 
sa kasaysayan. 



132 



KABANATA L 



"At Nang Sila ay Bigyan Niya ng 
Mabuting Supling, Nagtakda Sila 
ng mga Kabiyak Niya sa Paghahan- 
dog" 

Sinabi ni Ibn Hazm: "Pinagkaisahan ang pagba- 
bawal ng ano mang pan gal an na nangangahulugang 
paglilingkod CAbd) sa iba pang nilikha bukod kay 
Allah, tulad ng: 'Abd "Umar, 'Abd al Ka'bah, atbp., 
matangi sa 4 Abd al MuttalibV 

Iniulat ni Ibn Abu Hatim na sinabi ni Ibn 
'Abbas, sa pagpapaliwanag sa berso, "At nang pag- 
isahin si Adan sa kanya (kay Eba) at dalhin niya sa 
kanyang sinapupunan ang supling nito", nilapitan 
ni Satanas ang magkabiyak at sinabi sa kanila: 'Ako 
ang dahilan ng pagpapaalis, sa inyo sa Paraiso. Susu- 
nod kayo ngayon sa akin. Ipangako ninyo na tatawa- 
gin ninyo ang inyong magiging anak na 4 Abd al 
Harith (alagad ng bumubungkal ng lupa). Kung hindi, 
ang inyong anak ay tutubuan ng dalawang sungay na 
tulad sa isang usa na tutusok sa katawan ng kanyang 
ina; gagawin ko iyon... gagawin ko iyon... nang ma- 
takot sila at sumunod/ Sila ay tumanggi; at ang 

133 



kanilang anak ay patay nang isilang. Nang magdalang- 
tao uli ang babae ay ganoon din ang nangyari, at 
muli ay patay nang isilang ang kanilang anak. Nang 
magdalang-tao ang babae sa ikatlong pagkakataon, 
sinunod nila si Satanas dahil sa pagmamahal nila sa 

kanilang anak. Nagkaroon sila ng anak at pinanga- 
lanan nila ito na 'Abd al Harith. Sa gayon ay nag- 
ugnay sila ng iba kay Allah". 

Iniulat ni Watadah, sa pamamagitan ng mabisang 
isnad, na ang salitang' mga kaugnay* ay nanganga- 
hulugan dito na iayon ng pagsunod natin' hindi 
'ng pagsamba natin.' Iniulat din niya mula kay 
Mujahid na ang panalanging "Bigyan mo kami ng 
isang mabuting anak", ay ginawa dahil sa malamang 
na pangamba ng mga magulang na "Ang aming 
bagong supling ay baka hindi maging tao". Iniulat 
din nina Sa'id, al Hasan at iba pa ang hadith na 
iyon, na may kaunting pagbabago. 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Ang pagbabawal sa lahat ng pangalan na nagpa- 
pahiwatig ng paglilingkod sa sinuman kundi kay 
Allah. 

2. Ang pagpapaliwanag ng mga binanggit na berso. 

3. 'Ang shirk sa pagpapangalan sa bagong silang" 
ay hindi siyang napapaloob lamang sa kasaysa- 
yan. 

4. Ang kalugud-lugod na anak ay handog ni Allah 
sa tao, isang tiyak na kabutihan. 

5. Ang pagtatangi ng mga ninuno sa pagkakaiba 
ng shirk sa pagsunod at shirk sa pagsamba. 



134 



KABANATA LI 



"Kay Allah Nauukol ang Pinaka- 
magagandang Pangalan. Tawagin 
Siya sa mga Pangalang Iyon. Iwasan 
ang mga Gumagamit ng mga Panga- 
lang Lapastangan/ 



11 



Iniulat ni Ibn Abu Hatim mula kay ibn 'Abbas: 
"Ang pariralang, Gumamit ng mga pangalang la- 
pas tangan* ay nangangahulugang 'pagbibigay sa 
Kanya ng mga pangalan na nagpapahiwatig ng shirk'. " 
Pinatotohanan ni Ibn 'Abbas ang sinundang pakahulu- 
gan, at idinagdag pa: "'Ang Al Lat' ay halaw sa 
'al Ilah;' ang 'al 'Uzza' sa 'al 'Aziz.' Mula kay 'al 
A'mash ay nakuha namin ang ulat na ang pariralang 
'gumagamit ng mga pangalang lapastangan' ay nanga- 
ngahulugang pagpapasok sa kahulugan nito ng hindi 
nararapat dito." 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Pagpapatotoo kung ano ang mga pangalan ni 
AM, 



2. Pagpapatotoo sa mga dakilang kahulugan nito. 

3. Ang utos na tawagin siya sa mga pangalang iyon. 

4. Ang utos na iwasan ang mga mangmang at ma- 
s am ang lapastangan. 

5. Ang pagpapaliwanag ng uri ng kalapastanganan 
na ipinahihiwatig.dito. 

6. Ang pagsumpa sa taong nagkasala nito. 



136 



KABANATA LII 



Pagbabawal ng "Pagbati" kay Allah 



Isinalaysay ni ibn Mas'ud -RAA- sa sahih. 
"Noong minsang manalangin kami na kasama ng 
Propeta -SAAS- ay sinabi namin: 'Kapayapaan 
kay Allah mula sa Kanyang mga alagad. Kapayapaan 
sa mga naritong tao.' Tumugon ang Propeta sa p am a- 
magitan ng pagbibigay sa amin ng utos: 'Huwag sabi- 
hing "Kapayapaan kay Allah" sapagkat si Allah 
ang Kapayapaan*." 



Mga Dagdag na Paksa 



1 . Ang pagpapahwanag ng "Kapayapaan". 

2. Ang "Kapayapaan" ay isang pagbati. 

3. Ang kamalian nito kapag ipinatungkol kay 
"Allah. 

4. Ang sanhi ng kamalian 

5. Pagtuturo sa mga Muslim kung ano ang tama 
at maling pagbati. 



137 



KABANATA Oil 



Tungkol sa Pananalangin: 
Diyos ko, Patawarin Mo ako Ayon 
sa Kalooban Mo." 



Iniulat ni Abu Hurayrah sa sahih na sinabi 
ng Propeta ni Allah -SAAS-: "Huwag sasabihin ng 
sinuman, 'Diyos ko, patawarin Mo ako ayon sa kalo- 
oban Mo;' o, 'kaawaan Mo ako ayon sa kalooban 
Mo.' Sapagkat walang sinumang makapipilit kay 
Allah." Kaya't nararapat ang paghaharap ng tiyak 
na kahilingan. Iniulat ni Muslim ang hadith: "Iharap 
kay Allah ang kahilingan nang matatag at tiyak. 
Kay Allah ay walang kahilingan na labis o hindi 
Niya kaya." 



Mga Dagdag na Paksa 



1 . Ang pagbabawal ng pagpapasubali sa panalangin. 

2. Ang sanhi ng pagbabawal. 

3. Ang kahulugan ng "tiyak na kahilingan". 

4. Ang kahilingang panalangin ay ginagawang 
malinaw, tiyak at matindi. 

5. Ang pagbibigay-katwiran sa huling paksa. 



138 



KABANATA LIV 



Pagbabawal sa Pagtawag sa Sinuman: 
t ^agadKo"o"Alipinko." 



Iniulat ni Abu Hurayran sa sahih na sinabi ng 
Propeta ni Allah -SAAS-: "Huwag sasabihin ng sinu- 
man sa isang utusan: 'Dalhan mo ng pagkain ang 
iyong panginoon' o 'Dalhan mo ng ilaw ang iyong 
panginoon'... 'Alagad ko\.. 'Alipin ko\ Hayaang sabi- 
hin ng alagad: 'Amo ko,' (sayyidi) 0 'Patron ko 
( mawlay) at hayaang sabihin ng amo sa alaead o ali- 
pin, 'Iho' (o'Iha)V' 



Mga Dagdag na Paksa 



1 . Ang pagbabawal ng pagsasabi (sa alagad) 'Alagad 
ko', 4 Alipin ko'. 

2. Ang pagbabawal ng pagsasabi (sa amo) 'Pangi- 
noon ko'. 

3. Pagtuturo sa amo na sabihing: 'Iho , 'Iha\ 

4. Pagtuturo sa alagad na sabihing: 'Amo ko' 
'Patron ko". 

5. Pagbibigay-diin sa tawhid, kahit sa pagsasalita - 
ang tiyak na layunin ng utos. 



139 



KABANATA LV 



Pananagutang Magbigay sa mga 
Humihingi sa Ngalan ni Allah 



Iniulat ni Abu Dawud at ni al Nasa'i, sa pamama- 
gitan ng mabisang isnad, na iniulat ni Ibn 'Umar 
-RAA- na sinabi ng Propeta: "Ang sinumang humingi 
sa inyo sa ngalan ni Allah ay dapat bigyan; ang sinu- 
mang tumawag sa inyo sa ngalan ni Allah ay dapat 
sagutin. At ang sinumang tumulong sa inyo ay dapat 
gantimpalaan. Kung wala kayong maibibigay na gan- 
timpala sa kanya, ipanalangin siya hanggang sa ma- 
dama ninyo na nagantimpalaan siya nang sapat." 



Mga Dagdag na Paksa 

1. Pananagutang pangalagaan ang tao na humihingi 
ng pangangalaga sa ngalan ni Allah. 

2. Pananagutang bigyan ang humingi sa ngalan ni 
Allah. 

3. Pagsagot sa tumatawag. 

4. Pagbibigay ng gantimpala sa mabuting gawa. 



140 



5. Aug panalangin ay katumbas ng gantimpala 
para sa mga hindi makapagbibigay ng ano pa 
man. 

6. Ang pagpapaliwanag ng pahayag: "Hanggang 
sa madama ninyo na nagantimpalaan siya nang 
sapat." 



141 



KABANATA LVI 



Tanging Paraiso ang Maipapanalangin 
ukol sa "Alang-alang kay Allah 5 ' 



Isinalaysay ni Abu Dawud mula kay Jabir na 
sinabi ng Propeta ni Allah: "Tanging Paraiso ang ma- 
ipapanalangin alang-alang kay Allah." 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Pagbabawal ng paghingi ng ano pa man alang- 
alang kay Allah matangi sa pinakamataas at 
pinakamahalaga. 

2. Na ang alang-alang kay Allah ay isang banal na 
katangian. 



142 



KABANATA LVII 



Tungkol sa mga Pasubali 



Sinabi ni Allah -subhanahu wa ta'ala-: "Sinasabi 
nila: 'Kung wala tayong kinalaman dito, hindi natin 
sasapitin ang malupit na pagpatay at kamatayan'... 
Sa mga nagsasabi tungkol sa kanilang mga napatay 
na kasama habang namamalagi sila sa ligtas na lugar 
(na malayo sa labanan): 'Kung sumunod sila sa amin, 
hindi sana sila napatay'." 

Isinalaysay ni. Abu Hurayrah sa sahih na sinabi 
ng Propeta ni Allah -SAAS-: "Maingat na hanapin 
ang makabubuti sa inyo. Manalangin sa tulong ni 
Allah at huwag lilihis sa inyong landas. Huwag mami- 
mighati kung abutin ng kasawiang-palad: 'Kung gina- 
wa ko lamang iyon, sana'y hindi nangyari ito; sa 
halip ay sabihing: 'Nagpasiya si Allah, at naganap 
ang Kanyang ipinasiya'. Ang 'kung' ay nagbubukas 
ng pintuan kay Satanas." 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Ang pagpapaliwanag ng dalawang berso mula sa 
surah 44 Al 'Imran" 



143 



2. Ang malinaw na pagbabawal sa pagsasabi ng 
"kung" sa kasawiang-palad. 

3. Aug pagpapaliwanag ng pagbabawal sa pamama- 
gitan ng pagbanggit kay Satanas. 

4. Ang payo sa mabuting pag-iisip at pagsasalita. 

5. Ang utos na pagsikapang hanapin ang makabu- 
buti habang humihingi ng pangangalaga ni Allah. 

6. Ang pagbabawal ng kasalungat nito - na kawa- 
lan ng kakayahan. 




144 



KABANATA LVIII 
Pagbabawal ng Pagsumpa sa Hangin 



Iniulat ni Al Tirmidhi, na may ilang pagwawasto, 
na sinabi ni Ubayy Ibn Ka'b: "Sinabi ng Propeta 
ni Allah -SAAS-: "Huwag susumpain ang hangin. 
Kung salungat sa inyong mga kagustuhan ang mga 
pangyayari, manalangin: 'O Panginoon, hinihingi 
Namin sa Iyo na ipagkaloob Mo sa amin ang kabuti- 
han ng hanging ito, ang pinakamabuti nito, ang pina- 
kamabuti ng ipinasiya Mo. Dumudulog kami sa Iyo 
laban sa kasamaan ng hanging ito, laban sa pinaka- 
masama nito, laban sa pinakamasama ng ipinasiya 
Mo'." 



Mga Dagdag na Paksa 



1 . Ang pagbabawal ng pagsumpa sa hangin. 

2. Patnubay sa makabubuting panalangin sa kasa- 
wiang-palad. 

3. Na ang kasawiang-palad ay isang lay on ng banal 
na pangunguna. 

4. Na si Allah ay maaaring maghatid ng kasawiang- 
palad at ng kasalungat nito. 



145 



KABANATA LIX 



Pagbabawal ng Mating Paghihinala 
kay Allah 



"Pinaghinalaan nila nang mali si Allah, tuladng 
ginagawa ng mga di-sumasampalataya, na nami- 
mighati: 'Kung may kinalaman kami dito...' 
Sabihing: 'Ang lahat ay na kay Allah 



Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala-: "Ang 
mga nagkukunwari at naniniwala sa maraming diyos 
ay naghihinala nang masama kay Allah. Sa kanila 
babahng ang kasamaan..." Ang sinundang berso ay 
sinabi ni Ibn al Qayyim upang ipaliwanag ang pama- 
gat na bereo. Idinagdag niya: "Ang masamang hinala 
ng mga di-sumasampalataya ay hindi ipagkaloob ni 
Allah -subhanahu wa ta'ala- ang tagumpay sa Kanyang 
Propeta; na mapaparam ang layunin ng Islam; na ang 
sinapit nilang kasawiang-palad ay hindi inihatid 
sa kanila ni Allah sa kaalaman Niya." Tunay na ang 
masamang hinala ay ang pagtatatwa sa kaalaman ni 
Allah, ang Kanyang qadar (talaga), na magtatagumpay 
ang kapakanan ng Kanyang Propeta, na ibibigay ni 



146 



Allah ang tagumpay sa Kanyang Propeta sa ibabaw 
ng lahat ng relihiyon. Ang ganitong masasamang 
hinala ay tunay na iniisip ng mga nagkukunwari at 
naniniwala sa maraming diyos, tulad ng ipinahihi- 
watig ng surah "Al Fath". Ito ay masama sapagkat 
hindi ito naaangkop kay Allah, sa Kanyang kaalaman, 
sa Pagpuri sa Kanya at tunay na pangako. 

Ito ang sadyang nararapat. Kung iisiping pala- 
giang pinaglalaban ni Allah ang mali at masama laban 
sa tunay at mabuti, kaya't napaparam ang huli; 
kung itatanggi na naganap ang mga pangyayari dahil 
sa Kanyang qadar at pasiya; kung itatanggi ang kaala- 
man ni Allah na dapat na purihin sa Kanya, at sabi- 
hing ang mga pangyayari ay gawa ng bulag na ka- 
looban o pagkakataon - Iyon ang masamang hinala 
ng mga di-sumasampalataya. Kaabahan sila sa Apoy! 

Maraming tao ang nabubulid sa pagkakamaling 
ito hinggil sa nangyayari sa kanila at sa iba. Ang 
maliligtas lamang ay yaong ganap na nakakakilala 
kay Allah, sa Kanyang mga pangalan at katangian, 
sa Kanyang talino. Hayaang makinabang sa babalang 
ito ang matalinong mambabasa na naging biktima 
ng paghihinala. Hayaang magsisi siya kay Allah at 
hingin ang Kanyang pagpapatawad. Hanapin ang 
sinumang nais ninyo, tiyak na matutuklasan ninyo 
na mahigpit ang kanyang pagtutol sa qadar, sinisisi 
ito, iniisip na hindi ito dapat na ganoon. Subalit 
tingnan ang inyong sarili, Kapatid na Mambabasa! 
Ikaw ba ay ganap na malaya rito? Kung ikaw ay 
malaya, mabuti ang iyong nagawa! 'Kung hindi, 
ang kaligtasan ay hindi sasapit sa iyo. 



147 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Pagpapaliwanag ng berso mula sa surah "Al 
'Imran". 

2. Pagpapaliwanag ng surah 41 Al Fath". 

3. Ang hinala ay maaaring maraming uri. 

4. Tanging ang nakakikilala kay Allah, sa Kanyang 
mga pangalan at katangian ang ligtas sa hinala 
ni Allah. 



148 



KABANATA LX 



Tungkol sa mga Tumatanggi sa 
Qadar 

Isinalaysay ni Muslim na sinabi ni Ibn 'Umar: 
"Dahil sa Kanya na mahigpit na humahawak sa 
kaluluwa ni Ibn 'Umar! Kung mayroong isang tao 
na may bunton ng ginto na kasinlaki ng kay Uhud 
at ginugol itong lahat alang-alang kay Allah, ito ay 
hindi tatanggapin ni Allah kung hindi siya naniniwala 
sa qadar. Pagkaraan ay sinambit niya ang mga Salita 
ng Propeta -SAAS- bilang katunayan: "Ang iman 
ay paniniwala kay Allah, sa Kanyang mga anghel, 
mga Aklat, mga Propeta, sa Araw ng Paghuhukom, 
at sa qadar (ni Allah) sa kabutihan o kasamaan 
man . 

Sinabi ni 'Ubadah ibn al Samit sa kanyang anak: 
"O Anak Ko, kailanman ay hindi mo malalasap ang 
iman hangga't hindi mo nalalaman na ang sinapit mo 
ay tiyak na magaganap sa iyo; na ang hindi mo sina- 
pit ay tiyak na hindi magaganap sa iyo. Personal na 
narinig ko na sinabi ng Propeta ni Allah -SAAS-: 
Ang unang nilikha ni Allah ay ang panulat. Inutusan 
Niya ito na isulat ang hustong sukat ng lahat ng ba- 
gay hanggang sa Araw ng Paghuhukom.' O Anak ko, 
narinig ko na sinabi ng Propeta ni Allah -SAAS-: 

149 



'Ang sinumang mamatay na hindi naniniwala rito 
ay hindi nabibilang sa akin'." 

Sa isang bahagyang naiibang bersiyon ni Ahmad, 
sinabi ng hadith: "Ang unang bagay na nilikha ni 
Allah ay ang panulat, Inutusan Niya ito na sumulat. 
Ang lahat ng naganap mula noon hanggang sa Araw 
ng Paghuhukom ay isinulat nang oras na iyon." Sa 
isa pang bersiyon ni Ibn Wabh, ''Ang sinumang hindi 
naniniwala sa qadar, sa mabuti at sa masama - ay 
itatalaga ni Allah sa apoy." 

Nabasa natin sa Musnad, sa AI Sunan ni Ibn al 
Daylami, at sa Sahih ni al Hakim: "Lumapit ako kay 
Ubayy ibn Ka'b at ipinagtapat sa kanya ang iniisip 
ko tungkol sa qadar. Pinayuhan niya ako sa pag-asang_ 
aalisin ni Allah ang lahat ng pag-aalinlangan sa aking 
puso. Pagkaraan ay sinabi niya: 'Kung gugiigulin 
mo sa kawanggawa ang bunton ng ginto ni Uhud, 
ito ay hindi tatanggapin ni Allah hangga't hindi ka 
naniniwala sa qadar, hangga't hindi mo nalalaman 
na ang sinapit mo o ang hindi mo sinapit ay kinaka- 
ilangan at tiyak na magaganap. Kapag namatay ka 
na hindi mo natatamo ang paninindigang iyon, ikaw 
ay mabibilang sa Apoy.' Pagkaraan ay humingi ako 
ng payo kay 'Abdullah ibn Mas'ud, kay Hudhayfah 
ibn al Yaman, at kay Zayd ibn Thabit - at sinabi 
nilang lahat sa akin ang gayon ding hadith ng Pro- 
peta." 



Mga Dagdag na Paksa 

1. Ang pagpapaliwanag ng tungkuling maniwala sa 
qadar. 

150 



2. Ang pagpapaliwanag ng kahulugan ng panini- 
wala sa qadar. 

3. Ang pagsumpa sa mga ginawa ng mga di-nani- 
niwala qadar. 

4. Na walang sinumang makalalasap ng iman 
hangga t hindi siya naniniwala s&qadar. 

5. Ang unang nilalang na nilikha. 

6. Na ang lahat ng tadhana ay isinulat na. 

7. Ang kawalang-malay ng Propeta -SAAS- sa ka- 
salanan ng mga hindi naniniwala sa qadar. 

8. Ang kinagawian ng mga ninuno na pagtatanong 
sa marurunong, upang mawala ang lahat ng 
alinlangan. 

9. Na kapani-paniwalang sinasagot ng marurunong 
ang nagtatanong sa pamamagitan ng pagtukoy 
ng paghuhukom sa Propeta ni Allah -SAAS- 
Iamang. 




151 



KABANATA LXI 



Tungkol sa mga Gumagawa ng 
Imahen 



Iniulat ni Muslim at ni al Bukhari mula kay 
Abu Hurayrah -RAA-: "Sinabi ng Propeta ni Allah 
SAAS-: 'Sinabi ni Allah -ta'ala-: "Wala nang higit 
na di-makatarungan kundi ang tao na nagsasabing 
makalilikha siya ng tulad ko. Sila ba ay lilikha lamang 
ng isang atomo? Isang binhi? Isang butil ng tri- 
go'T" Iniulat nila mula kay 'A'ishah -RAA-- ^Sina- 
bi ng Propeta ni Allah -SAAS-: 'Ang mabigat na pa- 
rusa sa Araw ng Paghuhukom ay ipapataw sa mga 
nakikipagpaligsahan sa paglikha ni Allah'. " Iniulat 
nila mula kay ibn 'Abbas: "Narinig ko na sinabi ng 
Propeta ni Allah -SAAS-: 'Ang lahat ng pintor ay pa- 
tungo sa Apoy. Ang lahat ng kanyang ipininta ay 
gagayahin ng iba at gagamiting pahirtfp sa kanya sa 
Impiyerno'. "Sa huli ay inulat nila kapwa mgmarfu* 
hadith, "ang sinumang gumawa ng isang imahen ay 
hihinging bigyan ito ng buhay na hindi niya kailan- 
man magagawa." 

Iniulat ni Muslim mula kay Abu al Hayyaj 
na sinabi niya: "Sinabi sa akin ni 4 Ali: 'Itatalaga ba 
kita na gawin ang itinalaga ng Propeta ni Allah na 
gawin ko? Huwag mag-iiwan ng kahit isang imahen 



152 



nang hindi ito binubura, ng kahit isang mataas na 
puntod nang hindi ito ipinapantay sa lupa\" 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Mahigpit na pagsumpa sa mga gumagawa ng 
imahen. 

2. Paglilinaw ng dahilan nito, dili iba't paglabag 
sa adab kaugnay kay Allah, batay sa Kanyang" 
pahayag: "Wala nang higit na di-makatarungan 
kundi ang tao na nagsasabing makalilikha siya 
ng tulad Ko." 

3. Ang pagkakaiba ng banal na kapangyarihan sa 
kawalang kakayahan ng tao, batay sa pahayag, 
"Sila ba ay lilikha lamang ng isang atomo? 
ng isang butil ng trigo?' 

4. Na ang kanilang parusa ay magiging pinakama- 
bigat. 

5. Na si Allah ay lilikha ng isang kaluluwa para sa 
bawat imahen na magpaparusa sa gumagawa 
ng imahen sa Impiyerno. 

6. Na hihingin sa pintor na bigyan ng kaluluwa 
ang bawat ipininta niyang larawan. 

7. Ang utos na lipulin o wasakin ang lahat ng 
imahen. 



153 



KABANATA LXH 



Tungkol sa Malimit na Pagsumpa 



Sinabi ni Allah -ta'ala-: "Tuparin anginyongmga 
pangako." 

Iniulat nina Muslim at al Bukhari mula kay 
Abu Hurayrah -RAA- na sinabi niya: "Narinig ko na 
sinabi ng Propeta ni Allah -SAAS-: "Ang sumpa ay 
isang paglalapat ng pag-uukol; subalit ito ay kasum- 
pa-surapa kung gagamitin upang makinabang." 

Isinalaysay ni Al Tabarani mula kay Salman, 
sa pamamagitan ng mabisang isnad na sinabi ng 
Propeta ni Allah -SAAS-: "Ang tatlo ay hindi ba- 
banggitin ni Allah; ni hindi siJa pagpapalain ni Allah. 
Sa kanila nauukol ang mabigat na parusa. Sila ay: 
Isang may sapat na gulang na nangangalunya, isang 
inapagmalaking umaasa sa iba at isang tao na kina- 
kalakal si All all, bumibili at nagbibili sa pamamagitan 
ng panunumpa na nananawagan sa Kanya sa lahat 
ng pagkakataon." 

Nabasa natin sa Sahih na iniulat ni Allah -SAAS-: 
"Ang pinakamabuti sa aking lipi ay mga kapanahon 
ko. Ang susunod na pinakamabuti ay yaong mga 
kasunod nila, at pagkatapos ay yaong mga kasunod 

154 



ng huli." Sinabi ni 'Imran: "Hindi ko maalala kung 
ang binanggit niya ay dalawang henerasyon pagkaraan 
ng kanyang mga kapanahon o tatlo." Nagpatuloy 
ang Propeta: "Pagkatapos ay darating ang isang 
henerasyon ng lipi na masbibigay ng patunay nang 
hindi tinatanong, na magkakanulo nang hindi nagi- 
ging karapat-dapat sa pagtitiwala, na manunumpa 
ngunit hindi tutupad. Mamamalas sa kanila ang kani- 
lang kariwasaan." 

Kaparehong isinalaysay ni Ibn Mas'ud sa Sahih 
na sinabi ng Propeta -SAAS-: "Ang pinakamabuting 
lipi ay kapanahon ko. Ang susunod na pinakamabuti 
ay yaong kasunod nila, at ang mga susunod pagkaraan 
nito. Pagkaraan ay darating ang isang lipi na walang 
pakundangang magbibigay ng patunay." Sinabi ni 
Ibrahim: "Noon ay pinarurusahan tayo ng mga 
nakatatanda sa atin kapag tayo, gayong wala pa sa 
sapat na gulang at bata pa, ay agad-agad na nanum- 
pa o nagpapatunay kahit hindi nakahanda." 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Ang Payo na dapat tuparin ang mga sumpa. 

2. Na ang mga sumpa ay may kinauukulan; na 
kasuklam-suklam ang mga ito kung ukol sa 
pakinabang. 

3. Mahigpit na pagsumpa sa walang kabuluhang 
pagdulog sa panunumpa. 

4. Maaarinc maging malaki ang pagkakasala kahit 
na kakaunti o maliit ang may kagagawan. 



155 



5. Pagsumpa sa mga nanunumpa kahit hindi kina- 
kailangan. 

6. Ang pagpuri ng Propeta sa unang tatlo o apat 
na henerasyon. Ang pagsasabi niya tungkol 
sa mga kasunod nito. 

7. Ang pagsumpa sa mga nagpapatunay kahit 
hindi kinakailangan. 

8. Ang pangangaral ng mga ninuno sa mga bata 
dahil sa walang kapararakang pagpapatunay 
at panunumpa. 




156 



KABANATA LXIII 



Tungkol sa mga Pangako ni Allah 
at ng Propeta 



Sinabi ni Allah -ta'ala< "Tuparin ang kasunduan 
kay Allah kung kayo ay nakipagkayari nito, at 
huwag sisira sa inyong mga sumpa sa sandaling tiya- 
kin ninyo ang mga ito." Iniulat ni Muslim mula kay 
Buraydah. "Kailanma't itinalaga niya ang isang 
opisyal ng hukbo o ipinagkaloob sa kanya ang pag- 
aatas sa isang hukbo o ekspedisyon, ang Propeta ni 
Allah -SAAS- ay nagpapayo sa kanya at sa kanyang 
mga alagad na matakot kay Allah. Sinabi niya: 
Humayo kayo sa ngalan ni Allah. Magwagi kayo 
alang-alang sa Kanya. Labanan ang mga di-sumasam- 
palataya kay Allah, hindi dahil sa pagkapoot o may 
panlilinlang. Huwag lalapastanganin ang patay; ni 
huwag papatay ng sanggol. Kapag nakasagupa ninyo 
ang inyong mga kaaway na naniniwala sa maraming 
diyos, tawagin sila sa tatlong mabuting katangian. 
Alinman ang ipangako nilang susundin, tanggapin 
ito sa kanila at kalagin ang inyong tanikala sa kanila. 
Pagkatapos ay tawagin sila sa Islam. Kapag sumang- 
ayon sila na pasakop dito, tanggapin ito sa kanila at 



157 



hilingin sa kanila na umalis sa kanilang mga lugar 
at tumungo sa Muhajirun. Tiyakin sa kanila na kapag 
sila ay tumalima, ang mga karapatan at pribilehiyo 
ng Muhajirun ay mapapasakanilang lahat na kapantay 
nila. Kapag sila ay tumanggi, ipabatid sa kanila na 
sila ay ituturing na tulad ng mga lagalag ng kampo 
ng mga Muslim, na sila ay sumasailalim sa batas ni 
Allah; na hindi sila magkakaroon ng kahati sa mga 
nasamsam o napakinabang sa digma hangga't hindi 
sila lumalaban sa panig ng Muslim. Kapag ito ay 
tinutulan nila, papagbayarin sila ng jizyah. Kapag sila 
ay sumang-ayon, tanggapin sila at ihinto ang pakiki- 
paglaban sa kanila. At kung sila ay magmamatigas 
pa, hingin ang tulong ni Allah at labanan sila. Kung 
lulusubin ninyo ang isang lugar at nais ng mga tao 
roon na makipagkasundo kay Allah at sa Kanyang 
Propeta, huwag itong ipagkakaloob sa kanila. Ipag- 
kaloob sa kanila ang pakikipagkasundo sa inyo at sa 
inyong hukbo. Sapagkat ang anumang paglabag sa 
inyong kasunduan ay hindi kasimbigat ng paglabag 
sa pakikipagkasundo kay Allah at sa Kanyang Pro- 
peta. Kung hihilingin ng mga nakukubkob na gamitin 
ninyo ang pagpapasiya ni Allah sa kanilang katayuan, 
tanggihan ito at sa halip ay ialok sa kanila ang inyong 
pagpapasiya. Hindi ninyo nalalaman kung ang inyong 
pagpapasiya ay katulad ng kay Allah." 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Ang pagkakaiba ng pangako o pakikipagkasundo 
ni Allah, ng Kanyang Propeta at ng mga Muslim. 



158 



2. Ang payo na sundin ang di lubhang mapanganib 
na pamamaraan. 

3. Ang atas: "Humayo kayo sa Ngalan ni Allah, 
alang-alang kay Allah". 

4. Ang atas: "Labanan ang mga nagtatakwil kay 
Allah." 

5. Ang atas: "Hingin ang tulong ni Allah at labanan 
sila." 

6. Ang pagkakaiba ng pagpapasiya ni Allah at ng 
pagpapasiya ng 'ulama'. 

7. Na ang pagpapasiya ng kasama ay maaaring 
umayon o hindi sa pagpapasiya ni Allah. 




159 



KABANATA LXIV 



Tungkol sa mga Panunumpa na May 
Bisa kay Allah 



Iniulat ni Muslim mula kay Jundub ibn 'Ab- 
dullah -RAA- na sinabi ng Propeta ni Allah -SAAS-: 
"Sinabi ng isang lalaki: 'Dahil kay Allah! Hindi 
patatawarin ni Allah ang taong iyon.' Dito ay sinabi 
ni Allah - Nawa'y purihin at luwalhatiin Siya-: 
'Sino itong nagsasabi na hindi ko mapapatawad 
ang taong iyon? Tunay na pinatawad ko siya at pina- 
bulaanan ang pahayag na iyonV Sa bersiyon ni Abu 
Hurayrah, nasasaad ang hadith: "Ang tao na sumum- 
pa ay isang banal. Subalit Siya ay gumawa ng isang 
pahayag na nagwasak sa kanyang buhay sa mundong 
ito at sa kabilang-buhay." 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Babala laban sa mga panunumpa na may bisa 
kay Allah. 

2. Ang Apoy sa Impiyerno ay mas malapit sa sinu- 
man kaysa sa kanyang talampakan. 



160 



3. Gayundin ang Paraiso. 

4. Ang lahat ng pahayag ay pinatutunayan ni Allah. 

5. Ang tao ay maaaring patawarin sa mga kadahi- 
lanang malayo sa kanyang inaasahan. 



161 



KABANATA LXV 



Maaaring Hindi Hilingin Kay Allah 
na Mamagitan Laban sa Kanyang 
mga Nilalang 

Iniulat ni Abu Dawud mula kay Jubayr ibn 
Mut im -RAA-: "Isang lagalag ang lumapit sa Propeta 
ni Allah -SAAS- at sinabi: '0 Propeta ni Allah! Pina- 
patay ang maraming tao; nagugutom ang mga pamil- 
ya; nawawasak ang mga kayamanan. Maaari bang 
manalangin ka sa iyong Panginoon na dulutan kami 
ng ulan? Sumasamo kami kay Allah laban sa iyo, 
at sa iyo laban kay Allah.' Nakinig ang Propeta 
-SAAS- at sinabi lamang: 'Subhana Allah (Purihin 
si Allah)'. Inulit-ulit niya nang nag-iisa ang pariralang 
ito hanggang sa mahalata ng kanyang mga kasama 
ang pagkagalit niya. Sa huli ay sinabi niya:' *Sa aba 
mo! Hindi mo ba alam kung sino si Allah? Napaka- 
dakila ni Allah upang hilingin na mamagitan laban 
sa sinumanV 



Mga Dagdag na Paksa 

l.Pagsumpa sa kahilingan na mamagitan laban sa 
sinuman. 

162 



2. Ang galit ng Propeta ay malinaw na nakita sa 
mukha ng kanyang mga kasama. 

3. Ang pagpapaumanhin niya sa hinihiling sa kanya 
na hilingin ang pamamagitan ni Allah. 

4. Ang pagpapaliwanag ng pariralang Subhana 
Allah. 

5. Hiniling ng mga Muslim kay Muhammad na duma- 
langin ng ulan. 



163 



KABANATA LXVI 



Ang Pangangalaga ng Propeta sa 
Tawhid at ang Paghadlang Niya 
sa lahat ng Daan Patungo sa Shirk 

Isinalaysay ni Abu Dawud, sa pamamagitan ng 
mabuting isnad, na sinabi ni 'Abdullah ibn al Shik- 
hshir -RAA-: "Sumama ako sa delegasyon ni Banu 
'Amir sa Propeta ni Allah -SAAS. Nang dumating 
kami ay sinabi namin: 'Ikaw ang aming panginoon!' 
Sumagot siya: 'Ang panginoon ay si Allah! Nawa'y 
purihin at luwalhatiin Siya!' Nagpafuloy kami: 
*Ikaw ang higit na mapagbigay, ang pinakabanal at 
ang pinakamakapangyarihan!' Sinabi niya: 'Sabihin 
ninyo sa akin kung ano ang sadya ninyo, at huwag 
kayong padadala kay SatanasV 

Iniulat ni Al Nasa'i sa pamamagitan ng mabuting 
isnad na sinabi ni Anas -RAA-: "Nang tukuyin 
ng ilang tao ang Propeta sa pamamagitan ng mga 
salitang, 'O Propeta ni Allah', 'O pinakamahusay 
sa amin', O Anak ng pinakamahusay', 'Puno namin', 
o 'Anak ng aming Puno', sinansala niya ang mga ito 
at sinabing: 'O mga nilalang, sabihin ninyo ang sadya 
ninyo rito, at huwag ipatangay ang inyong dam- 
damin kay Satan as. Ako ay walang iba kundi si 



164 



Muhammad, ang alagad ni Allah at ang Kanyang 
Propeta. Hindi ko sinasang-ayunan ang pag-aangat 
ninyo sa akin sa kalagayang higit sa itinalaga sa akin 
ni Allah-Nawa'y purihin at luwalhatiin -,Siya\" 



Mga Dagdag na Paksa 

1. Pagbabala sa mga tao laban sa pagsasabi ng 
kalabisan. 

2. Ang nararapat na pagtugon ng tao na tinutukoy 
na "Puno Namin". 

3. Ang utos ng Propeta, "Huwag kayong pada- 
dala kay Satanas", sa kabila ng katotohanan 
na wala silang sinabing anuman kundi ang kato- 
tohanan. 

4. Ang kanyang pahayag, 'Hindi ko sinasang- 
ayunan ang pag-aangat ninyo sa akin nang higit 
sa aking itinalagang kalagayan". 




KABANATA LXVII 



"Wala SOang Ginawang Maka- 
twirang Pagtaya Kay Allah, Ayon sa 

Nararapat sa Kanya. Sa Araw ng 
Paghuhukom, ang Buong Mundo ay 
Magiging Sandakot Lamang Niya." 

Isinalaysay ni Ibn Mas'ud: "Minsan ay lumapit 
ang isang pari sa Propeta ni Allah -SAAS- at sinabi: 
'O Muhammad! Natuklasan namin (sa mga banal 
na aklat) na ilalagay ni Allah ang kalangitan sa isang 
daliri, ang kalupaan sa isang daliri, ang mga punung- 
kahoy sa isang daliri, ang tubig sa isang daliri, ang 
lupa sa isang daliri at ang sangkatauhan sa isang 
daliri, at sasabihing: Ako ang Hari. (Ano ang kahulu- 
gan nito?)' Bumulalas ng tawa ang Propeta, pinatoto- 
hanan ang pahayag ng pari tungkol kay Allah at 
binanggit ang berso: 'Wala silang ginawang ma- 
katwirang pagtaya kay Allah, ayon sa nararapat 
sa Kanya. Sa Araw ng Paghuhukom, ang buong mun- 
do ay magiging sandakot lamang Niya, at ang kala- 
ngitan ay makukuyom sa Kanyang kamay. Luwalha- 
ti sa Kanya. Siya ay nangingibabaw sa mga kasama 
na iniuugnay nila sa Kanya ") 

Sa isa pang bersiyon na isinalaysay ni Muslim, 
isinasaad ng hadith: "... At ang mga kabundukan 



166 



at punongkahoy sa isang daliri. Pagkaraan ay inalog 
Niya ang mga ito at sinabing. 'Ako ang Hari! Ako 
si Allah!" Ayon kay al Bukhari, "Ilalagay ni Allah 
ang kalangitan sa isang daliri, ang lupa at tubig sa 
isang daliri, at ang sangkatauhan sa isang daliri." 
Ang bersiyong ito ay isinalaysay din ni Muslim na 
nagsalaysay din mula kay Ibn 4 Umar ng sumusunod 
na marfu. hadilh: "Sa Araw ng Paghuhukom, ku- 
kuyumin ni Allah ang kalangitan sa Kanyang kanang 
kamay at sasabihing: 4 Ako ang Hari. Nasaan ang mga 
maniniil? ang suwail?' Pagkatapos ay kukuyumin 
niya ang pitong kalupaan sa Kanyang kaliwang kamay 
at sasabihing: 4 Ako ang Hari. Nasaan ang mga ma- 
niniil? Nasaan ang suwail?" 

Isinalaysay ni Ibn 'Abbas na sinabi ng Propeta: 
44 Ang pitong kalangitan at ang pitong kalupaan ay 
nasa kamay ni Allah na gaya lamang ng isang binhi 
ng mustasa sa kamay ng sinuman sa inyo." Iniulat 
ni Ibn Jarir mula kay Yunus mula kay Ibn Wahb: 
"Isinalaysay ni Ibn Zayd mula sa kanyang ama na 
sinabi ng Propeta ni Allah -SAAS-: "Ang pitong kala- 
ngitan ay nasa trono ni Allah na tulad ng pitong 
darahim na ipinukol sa kalasag ng isang magiting 
na mandirigma." Sinabi ni Abu Dharr -RAA-: "Na- 
rinig ko na sinabi ng Propeta ni Allah -SAAS-: 4 Ang 
luklukan ni Allah (na inilarawan ng Koran na "uma- 
abot sa kalangitan at sa lupa") ay tulad sa isang tani- 
kala sa Kanyang trono na nakalatag sa kaparangan'." 

Sinabi ni Ibn Mas'ud: "Sa pagitan ng mababa at 
ng susunod na kalangitan, at sa bawat natitirang li- 
mang kalangitan ay nakalatag ang limandaang taon. 



167 



Sa pagitan ng ikapitong langit at ng luklukan ay 
nakalatag arvg limandaang taon. Sa pagitan ng luklu- 
kan at ng tubig ay isa pang limandaang taon. Ang 
trono ay nasa ibabaw ng tubig at si Allah ay nasa 
ibabaw ng trono. Hindi nakakaila sa Kanya ang lahat 
ng inyong gawa. Itong huling hadith ay isinalaysay 
ni Ibn Mahdi mula kay Hammad ibn Salamah, mula 
kay 'Asim, mula kay Zirr, mula kay Abdullah. 
Ito ay iniulat sa ganitong anyong gramatiko ni al 
Mas'udi mula kay 'Asim, mula kay Ab Wa'il, mula 
kay Abdullah. Ito ay iniulat din ni al Hatiz al Dha- 
habi - Nawa'y pagpalain ni Allah ang kanyang kalu- 
luwa-na nagsasabing: "Ang hadith na ito ay marami 
pang bersiyon." 

Iniulat ni Abu Dawud at ng iba pang tagalikom 
ng hadith na sinabi ni al 'Abbas ibn 'Abd al Muttalib 
-RAA-: "Sinabi ng Propeta ni Allah -SAAS-: 'Alam 
ba ninyo kung gaano kalayo ang langit sa lupa?' 
Sumagot kami: 'Si Allah at ang Kanyang Propeta 
ang higit na nakaaalam!" Sinabi niya: 'Sa pagitan nila 
ay may layong 500 taon ng paglalakbay; gayundin 
sa pagitan ng bawat iba pang langit. Ang luwang ng 
bawat langit ay isa pang 500 taong paglalakbay. 
Sa pagitan ng ikapitong langit at ng trono ay isang 
dagat na ang dulo't dulo ay pinaghihiwalay ng isa 
pang layo na 500 taon. Si Allah - nawa'y luwalha- 
tiin Siya-ay nasa ibabaw nito. Walang anumang 
gawa ng tao na nakaliligtas sa Kanyang pansin. 1 " 



168 



Mga Dagdag na Paksa 



1. Ang pagpapaliwanag ng berso: "... at ang buong 
kalupaan ay kinuyom sa Kanyang kamay." 

2. Na ito at ang iba pang larangan ng karunungan 
ay nilinang ng mga Hudyo sa panahon ng Pro- 
peta -SAAS; na hindi nila itinago ang mga 
ito, ni hindi ipinagkait kay Allah ang iniulat 
ng kanilang mga tradisyon. 

3. Na pinaniwalaan ng Propeta ang ulat ng pari, 
at ito ay pinatotohanan ng Koran. 

4. Na bumulalas ng tawa ang Propeta-na halak- 
hak ng kagalakan at pagsang-ayon-sa ulat ng pari. 

5. Pagbanggit sa mga kamay ni Allah: Ang kala- 
ngitan sa Kanyang k an ang kamay at ang kalu- 
paan sa Kanyang kaliwang kamay. 

6. Na ang kamay ni Allah ay tinutukoy na "kali- 
wang kamay." Niya. 

7. Ang palalo at ang mga maniniil. 

8. Ang pagpapaliwanag ng: "tulad ng isang binhi 
ng mustasa sa kamay ng sinuman sa inyo". 

9. Ang kadakilaan ng Luklukan kung ihahambing 
sa kalangitan. 

10. Ang kadakilaan ng Trono kung ihahambing sa 
Luklukan. 

11. Na ang Trono ay iba sa Luklukan. 

12. Angpagitan ng bawat langit. 

13. Ang layo ng ikapitong langit sa Luklukan. 

14. Ang layo ng Luklukan sa tubig. 



169 



15. Na ang Trono ay nasa ibabaw rg tubig, 

1 6. Na si Allah ay nasa ibabaw ng Trono. 
I 7. Ang layo ng lupa sa langit. 

1 8. Ang sukat ng bawat langit ay 500 taon. 

19. Na sa dulo't dulo ng tubig sa ibabaw ng kala- 
ngitan ay may pagitang 500 taon. 

Purihin si Allah, Panginoon ng santinakpan, 
at nawa y pagpalain Niya ang ating Punong Mu- 
hammad, ang lahat ng kanyang kaanak at mga kasa- 
ma. Amen. 



170 



TALAHULUGANAN 



*adh: pangkukulam; pagkakalat ng kasamaan sa 
pamamagitan ng kasinungalingan at maling 
balita; paghula ng kasawiang-palad o kapaha- 
makan. 

'adwa: panghahawa ng sakit, o ang mismong sakit. 
Sa halip na ipagkaila ang pangliahawa ng sakit, 
ang balak dito ay ipagkaila ang mismong pang- 
hahawa, tulad ng iba pang likas na pangyayari, 
na hindi magaganap kung hindi itinalaga ni 
Allah, tulad ng waring ipinahihiwatig ng pang- 
kukulam at salamangka. 

'alayhi al salam; Sumakanya nawa ang kapayapaan. 

AS: Daglat ng 'alayhi al salam. 

'aza'irn: tingnan ang ruqyah, ruqa. 

Banu Isra'il: Mga anak ng Israel, ang mga Hudyo. 

Barzakh: malabituing lugar na ang mga kaluluwa ng 
mga namayapa ay namamahinga hanggang sa 
Araw ng Paghuhukom. 

dinar: pangunahing sukatan ng salapi sa Daigdig ng 
Muslim. 



171 



dirham: maliit na sukatan ng salapi sa Daigdig ng 

Muslim, (maramihan, darahim). 
Fa'l: pag-asam sa magandang mangy ay ari; nagpapahi- 

watig ng mga palatandaan ukol sa kabutihan 

ng sangkatauhan. 
ghul: gawa-gawang dambuhala na malimit ipanakot 

sa mga bata. 

hadith: isang tradisyon ng Propetang Muhammad 
-SAAS; isang ulat ng kanyang sinabi o pag- 
sasalaysay ng kanyang kilos o saloobin. 

hamah: isang dambuhalang uod na sinasabing lumi- 
libot sa puntod ng isang pinatay na hindi na 
naipaghihiganti, at hindi mawawala hangga't 
hindi nabibigyan ng kasiyahan sa pamamagj- 
tan ng madugong paghihiganti. 

iman: pananampalataya. Sa Islam, ang pananampala- 
taya ay hindi bulag at hindi ito kailanman suma- 
salungat o naiiba sa "katwiran. ' Ito ay singka- 
hulugan ng "pananalig." 

isnad: ang kawing ng mga tagapagsalaysay na naglala- 
had sa isang hadith (tradisyon) ng Propeta 
-SAAS. 

iyafah: isang paraan ng pagpapabanal; pagpapalipad 
sa isang ibon at pagpapakahulugan sa mga pang- 
yayari sa liwanag ng paglipad ng ibon at ng pa- 
tutunguhan nito. 

Jahilyyah: Ang Arabya noong bago sumapit ang 
Islam; paninindigan sa pag-uugnay na Makkan. 

jibt: pangkukulam, salamangka. 

jinn: mga henyos; mga nilikha na di-tao. 

jizyah: isang pangkatang buwis na ipinapataw ng 



172 



bayang Islamiko sa mga nasasakupan na malakas 
ang pangangatawan, may sapat na gulang, lalaki, 
di-kleriko, at di-Muslim, sa halip na buwis na 
zakat na ipinapataw sa lahat ng kayamanan na 
ari ng mga mamamayang Muslim, matanda at 
bata, lalaki at babae, buhay o patay-ang huli 
sa kanilang mga lupain. 
kabirah: mabigat o mortal na pagkakasala (hal., pag- 

nanakaw, pagpatay, pakikiapid, bulaang pag- 
papatunay, atbp.) na ang kahihinatnan ng may 
kagagawan nito na hindi nagsisi ay pagkatapon 
sa apoy ng impiyerno. 

al Khali!: "Ang kaibigan" 'ng Diyos); ang kahulugan 
ay nasasaad sa Koran kay Ibrahim AS. 

khamisah: isang kasuotan na yari 4 sa seda o lana na 
may litaw na burda o aporo. 

khamilah: tulad ng Khamisah. 

kunyah: titulo o itinatanging pangalan na tinutugon 
ng mga tao bukod sa kanilang personal na 
pangalan. 

marfu': ang uri ng hadith na ang isnad (kawing ng 
mga tagapagsalaysay) ay nakararating sa Propeta 
-SAAS- at sa gay on ay tuwirang sumisipi sa 
kanya. 

mawquf: isang hadith na ang isnad ay humihinto sa 
isang kasama ng Propeta -SAAS- at sa gayon 
ay di-tuwirang sumisipi sa kanya o nag-uulat 
ng isang bagay tungkol sa kanya, tulad ng isang 
gawa v isang saloobin, atbp. 

nufattilah: mga walang kinikilingang tagapagpali- 
wanag (ng mga banal na katangian); ang tawag 



173 



sa mga palaisip na Muslim, laluna sa MvTtazilah, 
na matalinhagang nagpapaliwanag sa mga banal 
na katangian upang maiwasan ang anumang an- 
tropomorpikong pagkaunawa sa Diyos. Sa pala- 
gay nila, ang mga katangian ay mga paraan ng 
paglalahad tungkol sa banal na Katauhan, at 
sa katunayan ay Katauhan ang mga ito. Sa 
pangunahin, ang pamayanan ng Islam ay naka- 
kiling sa kanilang palagay ngunit nagpapatunay 
sa katotohanan ng mga katangian, na naggigiit 
na inilarawan ni Allah -ta'ala- ang Kanyang 
Sarili sa pamamagitan ng mga ito at hindi ma- 
pamuna na mag-usisa ang tao tungkol sa uri 
ng paglalahad ng mga ito sa Diyos. Ito ay dapat 
patotohanan <4 nang walang paano" fbila kayfa). 
Bilang pagtugon sa Mu'tazilah, ipinalagay 
ng al Ash'ariyyah (ang paaralan na itinatag 
ni Abu al hasan al Ash'ari noong d.324 A.H. 
sa Baghdad), na ang mga banal na katangian ay 
"hindi Siya ni di-Siya " 

mufti: ang nagsasarilihg hukom na nakatalagang 
magbigay ng libreng payo na pambatas. 

muhajiruq: sa literal na kahulugan, "mga nandarayu- 
han"; ang mga Makkan na nangibang-bayan ka- 
sama ng Propeta sa Madinah. 

muhdith: isang nagkasala ng paglabag sa banal na 
tadhana, isang kabirah. 

"muhsanah" (maramihan, muhsanat): sa literal na 
kahulugan, "pinangangalagaan, tawag sa ba- 
baing Muslim na may-asawa, o sa dalagang 
Muslim, o sa aliping babae na nagbalik-loob 



174 



sa Islam na ang pag-aasawa sa kanya ay nagiging 

makatuwiran dahil sa kanyang pagbabalik-loob, 
munafiq: isang tao na nagkukun waring isang Muslim. 
musnad: isang piling katipunan ng mga hadith: 

namumukod ang Musnad ni Ahmad ibn Hanbal. 
naw': isang hati ng panahon na kaugnay sa paglitaw 

ng isang takdang bituin o bagay sa kalawakan; 

isang babala na kaugnay sa paglitaw na iyon. 
nushrah: pagsira sa salamangka. 
qadar: banal na tadhana o pagpapasiya ng Diyos sa 

anumang bagay; banal na atas. 
qunut: panawagan, binibigkas sa salat. 
RAA: daglat sa Radiya Allahu 'anhu. 
Radiya Allahu 'anhu: Kasihan nawa siya ni Allah, 
ruku: pagpapatirapa na ginagawa sa salat o seremonya 

ng pagsamba, 

ruqyah: (maramihan, ruqa): pagpapagaling ng sakit 
sa katawan sa pamamaraang espiritwal; tina- 
tawag ding aza im. 

SAAS: daglat sa Salla Allahu 'alayhi wa sallam. 

Safar; ikalawang buwan ng taong lunar; pagbabago ng 
mga Arabo noong bago sumapit ang Islam sa 
kalendaryo upang pahabain o paikliin ang sinun- 
dang buwan (Muharram) na hindi dapat magka- 
roon ng pangangaso o digmaan; isa ring karam- 
daman na ipinapalagay na nakahahawa at dulot 
ng isang dilaw na bulati sa sikmura. 

sahih: ang pinatunayang hadith o tradisyon ng Pro 
petang Muhammad; sa maramihan, isa sa anim 
na katipunang kanoniko ng mga tradisyong iyon; 
"Ang dalawang Sahih" ni al Bukhari (d. 256 



175 



A.H.) at ni Muslim (d. 261 A.H.), ang lubos 
na pinagkakatiwalaan sa anim na katipunang 
kanoniko, ang nalalabing apat ay yaong kina 
Abu Dawud, al Nasa'i, ibn Majah, at al Tir- 
midhi. 

Salla Allahu alayhi wa sallam: Sumakanya nawa ang 
kapayapaan at pagpapala ni Allah (dili iba*t si 
Muhammad). 

salaf: mga sinundan: mga naunang henerasyon ng 
Muslim; kung minsan ay tiyakang ang unang 
tatlong henerasyon. 

salat: pang-araw-araw na seremonya ng pagsamba 
sa Islam, na binubuo ng paghuhugas, pagbigkas 
mula sa Koran, at mga pagpapatirapa at pagyu- 
kod kasabay ng mga pag-usal ng pagpuri sa 
Diyos, ginagawa nang limang ulit sa isang araw 
sa umaga, tanghali, hapon, paglubog ng araw 
at gabi. 

shirk: pag-uugnay sa iba; pagkilala sa iba pang diyos 
bukod sa Diyos; paglilingkod sa pagsamba sa 
mga diyos na iyon. 

Subhana Allah: purihin si Allah! 

Subhanahu wa ta'ala: Purihin Siya at nawa'y luwalha- 
tiin Siya! 

sunnah (maramihan, sunan): halimbawa ng Propeta; 
sa maramihan, ang salita ay ginagamit na titulo 
sa maraming katipunan ng hadith na hindi ka- 
noniko, dih iba't hindi nagtataglay ng antas 
ng katotohanan na katangian ng anim na Sahih. 

surah: kabanata ng Banal na Koran. 

ta'ala: ''Nawa'y patunayan ang Kanyang pangingi- 



176 



babaw*'; katawagan na karaniwang sumusunod 
sa pangalan ng Diyos. 

taghut: masama, na panuntunan ng kilos na imoral, 
di-mabuti at labag sa pananampalataya; ano pa 
mang pinaglilingkuran bukod kay Allah. 

takbir: pagpuri sa diyos sa pamamagitan ng pagsasa- 
bing "Allahu Akbar!" (Si Allah ang Pinaka- 
dakila). 

tamimah (maramihan, tama'im): an ting-anting. 

tarq: isang paraan ng pagbabanal; pagguhit ng mga 
linya sa buhangin at pagpapakahulugan ng mga 
pangyayari sa liwanag ng galaw ng mga butil 
ng buhangin. 

tatayyur: pagbasa ng masasamang palatandaan. 

tawakkul: pagtitiwala ng kinabukasan sa Diyos kung 
kasabay ng mabubuting gawa. 

tawhid: pag-iisa ng Diyos; ang buong teolohiyang 
Islamiko na nasasalig sa doktrina ng pag-iisa 
ng Diyos; katumbas ng 'islam" bilang pamama- 
raan ng mga ideya - teoretikal at praktikal - 
at bilang mga utos din. 

tiyarah: isang paraan ng pagbabanal; pagbasa sa hina- 
harap sa mga palatandaan ng kalikasan. 

tiwalah: pagkagayuma, salamangka, pangkukulam, 
pagpapagawa o pagkahulog ng sinuman sa isang 
bagay sa pamamagitan ng mahiwagang p ana- 
Ian gin, mahiwagang gamot, mahiwagang gayuma, 
atbp. 

'ulama*: maramihan ng 'alim; marurunong na tao, 

laluna sa karunungang panrelihiyon. 
ummah: mga tao na pinagbubuklod ng ideolohiya. 



177 



yaqin: katiyakan ng pananalig na panielihiyon. 

zakat: pakikibahagi ng kayamanan o isinatatag na 
kawanggawa sa Islam, na binubuo ng taunang 
butaw na 2 l A% sa laang kayamanan, ikatlong 
haligi ng Islam kasunod ng pagtanggap ng 
pananampalataya at salat. 



